พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 1 
พระวินัยปิฎก 
เล่ม ๔ 

มหาวรรค ภาค ๑ 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
มหาขันธกะ 

โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ 

[๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ 
ใกล้ส่งแม่นั้าเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียว 
เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลม 
และปฏิโลม ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ว่าดังนี้:- 
ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 2 

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 

เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 
เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้. 

ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม 

อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไม , เหลือด้วยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 


เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 

เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ 
เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมดับ ด้วยประการฉะนี้ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น 
ว่าดังนี้:- 


พุทธอุทานคาถาที่ ๑ 

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก , พราหมณ์ 
ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวง 
ของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ธรรม 
พรอมทงเหตุ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 3 

[๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ว่าดังนี้:- 

ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 

เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 

เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้. 

ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม 

อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 4 

เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 

เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ 
เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมดับ ด้วยประการฉะนี้. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น 
ว่าดังนี้:- 

พุทธอุทานคาถาที่ ๒ 

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก , พราหมณ์ 
ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวง 
ของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะได้รู้ความ 
สิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลาย. 

[๓] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี ว่าดังนี้:- 

ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 5 

เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส 
เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้. 

ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม 

อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 

เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ 
เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมดับ ด้วยประการฉะนี้ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น 
ว่าดังนี้:- 

พุทธอุทานคาถาที่ ๓ 

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก , พราหมณ์ 
ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น พราหมณ์นั้น ย่อม 
กำจัดมารและเสนาเสียได้ ดุจพระอาทิตย์อุทัย 
ทำอากาศให้สว่าง ฉะนั้น. 

โพธิกถา จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 6 

อชปาลนิโครธกถา 
เรื่องพราหมณ์หุหุกชาติ 

[๔] ครั้นล่วง ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น เสด็จจากควงไม้ 
โพชิพฤกษ์ เข้าไปยังต้นไม้อชปาลนิโครธ แล้วประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุข ณ 
ควงไม้อชปาลนิโครธตลอด ๗ วัน. 

ครั้งนั้น พราหมณ์หุหุกชาติคนหนึ่ง ได้ไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วได้ทูลปราศรัย 
กับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการทูลปราศรัยพอให้เป็นที่บันเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ 
ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. พราหมณ์นั้นได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลคำนี้ 
แด'ผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดม บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ก็แล 
ธรรมเหล่าไหนทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์? 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น 
ว่าดังนี้:- 

พุทธอุทานคาถา 

พราหมณ์ใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแล้ว ไม่ 
ตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ ไม่มีกิเลสดุจนั้าฝาด มีตน 
สำรวมแล้ว ถึงที่สุดแห่งเวท มีพรหมจรรย์ 
อยู่จบแล้ว พราหมณ์นั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้น 
ในอารมณ์ไหนๆ ในโลก ควรกล่าวถ้อยคำว่า 
ตนเป็นพราหมณ์โดยธรรม. 

อชปาลนิโครธกถา จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 7 

มุจจลินทกถา 
เรื่องมุจจลิ'นทนาคราช 

[๕] ครั้นล่วง ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น เสด็จจากควงไม้อชปาลนิโครธ 
เข้าไปยังต้นไม้มุจจลินท์ แล้วประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้มุจจลินท์ 
ตลอด ๗ วัน. 

ครั้งนั้น เมฆใหญ่ในสมัยมิใช่ฤดูกาลตั้งขึ้นแล้ว ฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาว ตลอด 
๗ วัน. ครั้งนั้น มุจจลินทนาคราชออกจากที่อยู่ของตน ได้แวดวงพระกายพระผู้มีพระภาคด้วย 
ขนด ๗ รอบ ได้แผ่พังพานใหญ่เหนือพระเศียรสถิตอยู่ด้วยหวังใจว่า ความหนาว ความร้อน 
อย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาค สัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลาน อย่า 
เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค. ครั้นล่วง ๗ วัน มุจจลิ'นทนาคราชรู'ว่า อากาศปลอดโปร่งปราศจาก 
ฝนแล้ว จึงคลายขนดจากพระกายของพระผู้มีพระภาค จำแลงรูปของตนเป็นเพศมาณพ ได้ยืน 
ประคองอัญชลีถวายมนัสการพระผู้มีพระภาค ทางเบื้องพระพักตร์พระผู้มีพระภาค. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้น 
ว่าดังนี้:- 

พุทธอุทานคาถา 

ความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษ มีธรรม 
ปรากฏแล้ว เห็นอยู่ ความไม่พยาบาท คือความ 
สำรวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก ความ 
ปราศจากกำหนัด คือความล่วงกามทั้งหลาย 
เสียได้ เป็นสุขในโลก การกำจัดอัสมิมานะ 
เสียได้นั่นแล เป็นสุขอย่างยิ่ง. 

มุจจลินทกถา จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 8 

ราชายตนกถา 

เรื่องตปุสสะภัลลิกะ ๒ พ่อค้า 

[๖] ครั้นล่วง ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น แล้วเสด็จจากควงไม้ 
มุจจลินท์ เข้าไปยังต้นไม้ราชายตนะ แล้วประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุข ณ 
ควงไม้ราชายตนะ ตลอด ๗ วัน. 

ก็สมัยนั้น พ่อล้าชื่อตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทางไกลจากอุกกลชนบท ถึงตำบลนั้น. 

ครั้งนั้น เป็นเทพยดาผู้เป็นญาติสาโลหิตของตปุสสะ ภัลลิกะ ๒ พ่อล้า ได้กล่าวคำนี้กะ ๒ พ่อล้านั้น 
ว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้ราชายตนะ ท่าน 
ทั้งสองจงไปบูชาพระผู้มีพระภาคนั้น ด้วยสัตตุผง และ สัตตุก้อน การบูชาของท่านทั้งสองนั้น 
จักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนาน. 

ครั้งนั้น พ่อล้าชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ ถือสัตตุผงและสัตตุก้อนเข้าไปเฝ็าพระผู้มี 
พระภาคแล้วถวายบังคม ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. สองพ่อล้านั้นยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่งแล้ว ครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคจง 
ทรงรับสัตตุผงสัตตุล้อนของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสอง ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก , 

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาน. ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงปริวิตกว่า พระตถาคต 
ทั้งหลาย ไม่รับวัตถุด้วยมือ เราจะพึงรับสัตตุผง และสัตตุก้อนด้วยอะไรหนอ 

ลำดับนั้น ท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์ทรงทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาค ด้วย 
ใจของตนแล้ว เสด็จมาจาก ๔ ทิศ ทรงนำบาตรที่สำเร็จด้วยศิลา ๔ ใบเข้าไปถวายพระผู้มี พระภาค 
กราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับสัตตุผงและสัตตุก้อนด้วยบาตรนี้พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคทรงใช้บาตรสำเร็จด้วยศิลาอันใหม่เอี่ยม รับสัตตุผงและสัตตุก้อน 
แล้วเสวย. 

ครั้งนั้น พ่อล้าตปุสสะและภัลลิกะ ได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคและพระธรรมว่า เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค 
จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเติมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

ก็นายพาณิชสองคนนั้น ได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้าง ๒ รัตนะ เป็นชุดแรกในโลก. 


ราชายตนกถา จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 9 

[๗] ครั้นล่วง ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้ว เสด็จจากควงไม้ 
ราชายตนะ เข้าไปยังต้นไม้อชปาลนิโครธ. ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ ควงไม้อชปาลนิโครธ 
นั้น และพระองค์เสด็จไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ได้มีพระปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ธรรม 
ที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นคุณอันลึก เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก เป็นธรรมสงบ ประณีต ไม , หยั่ง 
ลงสู่ความตรึก ละเอียด เป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรู้แจ้ง ส่วนหมู , สัตว์นี้เริงรมย์ด้วยอาลัย ยินดีใน 
อาลัย ชื่นชมในอาลัย ฐานะคือความที่อวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารเป็นต้นนี้เป็นสภาพอาศัย 
ปัจจัยเกิดขึ้นนี้อันหมู่สัตว์ผู้เริงรมย์ด้วยอาลัย ยินดีในอาลัย ชื่นชมในอาลัยเห็นได้ยาก แม้ 
ฐานะคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่สิ้น 
กำหนัด เป็นที่ดับสนิท หากิเลสเครื่องร้อยรัดมิได้นี้ ก็แสนยากที่จะเห็นได้ ก็ล้าเราจะพึงแสดง 
ธรรม สัตว์เหล่าอื่นก็จะไม่พึงรู้ทั้วถึงธรรมของเรา ข้อนั้น จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่า 
แก่เรา จะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก , เรา. 

อนึ่ง อนัจฉริยคาถาเหล่านี้ที่ไม , เคยได้สดับในกาลก่อน ปรากฏแก่พระผู้มีพระภาค 
ว่าดังนี้:- 

อนัจฉริยคาถา 

บัดนี้เรายังไม่ควรจะประกาศธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว 
โดยยาก เพราะธรรมนี้อันสัตว์ผู้อันราคะและโทสะ 
ครอบงำแล้วไม่ตรัสรู้ได้ง่าย สัตว์ผู้อันราคะย้อมแล้ว 
ถูกกองอวิชชาหุ้มห่อแล้ว ชักไม , เห็นธรรมอันละเอียด 
ลึกซึ้ง ยากที่จะเห็น ละเอียดยิ่ง อันจะยังสัตว์ 
ให้ถึงธรรมที่ทวนกระแสคือนิพพาน. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นอยู่ ดังนี้พระท้ยก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อย 
ไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรม. 

พรหมยาจนกถา 

[๘] ครั้งนั้น น้าวสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคด้วยใจ 
ของตนแล้วเกิดความปริวิตกว่า ชาวเราผ้เจริฌ โลกชักฉิบหายหนอ โลกจักวินาศหนอ เพราะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 10 

พระตถาคตอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า ทรงน้อมพระนัยไปเพื่อความขวนขวายน้อย ไม่ทรงน้อม 
พระนัยไปเพื่อทรงแสดงธรรม. 

ลำดับนั้น ท้าวสหัมบดีพรหมได้หายไปในพรหมโลก มาปรากฏ ณ เบื้องพระพักตร์ 
ของพระผู้มีพระภาค ดุจบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น ครั้นแล้วห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า คุกชาณุมณฑลเบื้องขวาลงบนแผ่นดิน ประณมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค 
แล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดทรงแสดงธรรม 
ขอพระสุคตได้โปรดทรงแสดงธรรม เพราะสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะ 
ไม , ได้พึงธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่'วถึงธรรมจักมี. 

ท้าวสหัมบดีพรหมได้กราบทูลดังนี้แล้ว จึงกราบทูลเป็นประพันธคาถาต่อไปว่า 
เมื่อก่อนธรรมไม่บริสุทธอันคนมีมลทินทั้งหลาย 
คิดแล้วได้ปรากฏในมคธชนบท ขอพระองค์ได้ 
โปรดทรงเปิดประตูแห , งอมตธรรมนี้ขอสัตว์ทั้ง 
หลายจงพึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้หมด 
มลทินตรัสรู้แล้วตามลำดับ เปรียบเหมือนบุรุษ 
มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขา ซึ่งล้วนแล้วด้วยศิลา 
พึงเห็นชุมชนได้โดยรอบฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้มี 
ปัญญาดี มีพระปัญญาจักษุรอบคอบ ขอพระองค์ 
ผู้ปราศจากความโศกจงเสด็จขึ้นสู่ปราสาท อัน 
สำเร็จด้วยธรรม แล้วทรงพิจารณาชุมชน ผู้ 
เกลื่อนกล่นด้วยความโศก ผู้อันชาติและชรา 
ครอบงำแล้ว มีอุปมัยฉันนั้นเถิด ข้าแต่ 
พระองค์ผู้มีความเพียร ทรงชนะสงคราม ผู้นำหมู , 

หาหนี้มิได้ ขอพระองค์จงทรงอุตสาหะเที่ยวไป 
ในโลกเถิด ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรม 
เพราะสัตว์รู้ทั้วถึงธรรมชักมี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 11 

ทรงพิจารณาสัตวโลกเปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า 

[๙] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงกราบคำทูลอาราธนาของพรหม และทรงอาศัย 
ความกรุณาในหมู , สัตว์จึงทรงตรวจดูสัตวโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ 
ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยก็มี ที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มี ที่มีอินทรีย์ 
แก , กล้าก็มี ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มี ที่มีอาการดีก็มี ที่มีอาการทรามก็มี ที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มี 
ที่จะสอนให้รู้ได้ยากก็มี ที่มีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ก็มี. 

มีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอบุณฑริก 
ที่เกิดแล้วในนั้า เจริญแล้วในนา งอกงามแล้ว , ในนั้า บางเหล่ายังจมในนั้า อันนั้าเลี้ยงไว้ 
บางเหล่าตั้งอยู่เสมอนั้า บางเหล่าตั้งอยู่พ้นนั้า อันนั้าไม่ติดแล้ว. 

พระผู้มีพระภาคทรงตรวจลูสัตวโลกด้วยพุทธจักษุ ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย บางพวก 
มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อย บางพวกมีธุลีคือกิเลสในจักษุมาก บางพวกมีอินทรีย์แก , กล้า 
บางพวกมีอินทรีย์อ่อน บางพวกมีอาการดี บางพวกมีอาการทราม บางพวกสอนให้รู้ได้ง่าย 
บางพวกสอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ ฉันนั้น 
เหมือนกัน ครั้นแล้วได้ตรัสคาถาตอบท้าวสหัมบดีพรหมว่า ดังนี้:- 

เราเปิดประตูอมตะแก , ท่านแล้ว สัตว์เหล่าใดจะพิง 
จงปล่อยศรัทธามาเถิด ดูกรพรหม เพราะเรา 
มีความสำคัญในความลำบาก จึงไม่แสดงธรรม 
ที่เราคล่องแคลำ ประณีต ในหมู่มนุษย์. 

ครั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรม 
แล้ว จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้ว อันตรธานไปในที่นั้นแล. 


พรหมยาจนกถา จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 12 

พุทธปริวิตกกถา 

[๑๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า เราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ 
ใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน ครั้นแล้วทรงพระดำริต่อไปว่า อาฬารดาบส กาลามโคตรนี้แล 
เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยเป็นปกติมานาน ล้ากระไร 
เราพึงแสดงธรรมแก , อาฬารดาบส กาลามโคตรก่อน เธอจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน. ทีนั้น 
เทพดาอันตรธานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า อาฬารดาบส กาลามโคตร สิ้นชีพได้ ๗ วันแล้ว 
พระพุทธเจ้าข้า. แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบว่า อาฬารดาบสกาลามโคตรสิ้นชีพได้ ๗ วันแล้ว 
จึงทรงพระดำริว่า อาฬารดาบสกาลามโคตร เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่ เพราะล้าเธอได้พึงธรรมนี้ 
จะพึงรู้ทั่วถึงได้ฉับพลัน. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า เราจะพึงแสดงธรรม แก่ใครก่อนหนอ 
ใครชักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน ครั้นแล้วทรงพระดำริต่อไปว่า อุทกดาบส รามบุตรนี้แลเป็น 
ผู้ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยเป็นปกติมานาน ล้ากระไร เราพึง 
แสดงธรรมแก , อุทกดาบส รามบุตรก่อน เธอชักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน. ทีนั้น เทพดาอันตรธาน 
มากราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า อุทกดาบส รามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แล้ว พระพุทธเจ้าข้า. แม้ 
พระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบว่า อุทกดาบส รามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แล้ว จึงทรงพระดำริว่า 
อุทกดาบส รามบุตรนี้เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่ เพราะล้าเธอได้พึงธรรมนี้ จะพึงรู้ทั่วถึงได้ฉับพลัน. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า เราจะพึงแสดงธรรมแก , ใครก่อนหนอ 
ใครชักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน ครั้นแล้วทรงพระดำริต่อไปว่า ภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก , เรา 
มาก ได้บำรุงเราผู้ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ ล้ากระไร เราพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อน 
ครั้นแล้วได้ทรงพระดำริต่อไปว่า บัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอ. พระผู้มีพระภาคได้ทรง 
เห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ ณ ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสึ ด้วยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิลวงจักษุมนุษย์ ครั้นพระองค์ประทับอยู่ ณ อุรุเวลาประเทศตามควรแก , พุทธาภิรมย์แล้ว 
เสด็จจาริกไปทางพระนครพาราณสึ. 

เรื่องอุปกาชีวก 

[๑๑] อาชีวกชื่ออุปกะได้พบพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกลระหว่างแม่นี้าคยาและ 
ไม้'โพริพฤกษ์ ครั้นแล้วได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ดูกรอาวุโส อินทรีย์ของท่านผ่องใส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 13 

ยิ่งนัก ผิวพรรณของท่านบริสุทธิผุดผ่อง ดูกรอาวุโส ท่านบวชอุทิศใคร? ใครเป็นศาสดาของ 
ท่าน? หรือท่านชอบธรรมของใคร?. เมื่ออุปกาชีวกกราบทูลอย่างนี้แล้ว. พระผู้มีพระภาค 
ได้ตรัสพระคาถาตอบอุปกาชีวกว่าดังนี้ 

เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง รู้ธรรมทั้งปวง 
อันตัณหาและทิฏฐิไม , ฉาบทาแล้ว ในธรรมทั้งปวง 
ละธรรมเป็นไปในภูมิสามได้หมด พ้นแล้วเพราะ 
ความสิ้นไปแห่งตัณหา เราตรัสรู้ยิ่งเองแล้ว จะพึง 
อ้างใครเล่า อาจารย์ของเราไม่มี คนเช่นเรา 
ก็ไม่มี บุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มี ในโลกกับ 
ทั้งเทวโลก เพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลก 
เราเป็นศาสดา หาศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้ เราผู้เดียว 
เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เราเป็นผู้เย็นใจ ดับกิเลส 
ได้แล้ว เราจะไปเมืองในแคว้นกาสี เพื่อ 
ประกาศธรรมจักรให้เป็นไป เราจะดีกลองประกาศ 
อมตธรรมในโลกอันมืด เพื่อให้สัตว์ได้ธรรมจักษุ. 

อุปกาชีวกทูลว่า ดูกรอาวุโส ท่านปฏิญาณโดยประการใด ท่านควรเป็นผู้ชนะหาที่สุด 
มิได้ โดยประการนั้น. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลเหล่าใดถึงความสิ้นอาสวะแล้ว บุคคลเหล่าทั้นชื่อว่า 
เป็นผู้ชนะเช่นเรา ดูกรอุปกะ เราชนะธรรมอันลามกแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะ. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อุปกาชีวกทูลว่า เป็นให้พอเถิด พ่อ ดังนี้แล้ว 
สั่นศีรษะ ถือเอาทางผิดเดินหลีกไป. 

เรื่องอุปกาชีวก จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 14 

เรื่องพระปัญจวัคคีย์ 

[๑๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน 
แขวงเมืองพาราณสี เสด็จเข้าไปทางสำนักพระปัญจวัคคีย์. พระปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาค 
เสด็จมาแต่ไกล แล้วได้นัดหมายกันและกันว่า ท่านทั้งหลาย พระสมณะโคดมนี้เป็นผู้มักมาก 
คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก กำลังเสด็จมา พวกเราไม่พึงอภิวาท ไม่พึง 
ลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ ไม่พึงรับบาตรจีวรของพระองค์ แต่พึงวางอาสนะไว้ ล้าพระองค์ปรารถนา 
ก็จักประทับนั่ง. ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีย์ พระป้ญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ 
ในกติกาของตน ต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาค รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาค 
รูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหานั้าล้างพระบาท รูปหนึ่งจัดตั้งตั้งรองพระบาท รูปหนึ่ง 
นำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวาย พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ ที่พระปัญจวัคคีย์ 
จัดถวาย แล้วทรงล้างพระบาท. ฝ่ายพระปัญจวัคคีย์เรียกพระผู้มีพระภาคโดยระบุพระนาม และ 
ใช้คำว่า "อาวุโส" เมื่อพระปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสห้ามพระ 
ปัญจวัคคีย์'ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อ และอย่าใช้คำว่า "อาวุโส" 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุ 
อมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้ว ไม , ช้า 
สักเท่าไร ชักทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่กุลบุตรทั้งหลาย 
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน 
เข้าถึงอยู่. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว. พระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคว่า 
อาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยานั้น แม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังไม , ได้ 
บรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ ก็บัดนี้ 
พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริ- 
มนุสสธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ อย่างสามารถได้เล่า. 

เมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตไม่ใช่เป็นคนมักมาก ไม , ได้เป็นคนคลายความเพียร ไม , ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 15 

บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้ว 
ไม , ช้าสักเท่าไร จักท่าให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่กุลบุตรทั้งหลาย 
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน 
เช้าถึงอยู่. 

แม้ครั้งที่สอง พระปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคว่า ... 

แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสว่า ... 

แม้ครั้งที่สาม พระปัญจวัคคีย์ได้ทูลล้านพระผู้มีพระภาคว่า อาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยา 
นั้น แม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังไม , ได้บรรลุอุตต รม นุสสธรรม 
อันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ ก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมาก คลาย 
ความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตต ริม นุสสธรรม อันเป็นความรู้ 
ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ อย่างสามารถได้เล่า. 

เมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอยังจำได้หรือว่า ถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อน แต่กาลนี้. 

พระปัญจวัคคีย์กราบทูลว่า คำนีไม่เคยได้ฟิงเลย พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน ชักแสดงธรรม พวกเธอ 
ปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้ว ไม , ช้าสักเท่าไร จักท่าให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุด 
แห่งพรหมจรรย์ ที่คุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วย 
ปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่. พระผู้มีพระภาคทรงสามารถให้พระปัญจวัคคีย์ 
ยินยอมได้แล้ว. ลำดับนั้นพระปัญจวัคคีย์ ได้ยอมเชื่อฟ้งพระผู้มีพระภาค เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิต 
เพื่อรู้ยิ่ง. 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ปฐมเทศนา 

[๑๓] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะพระปัญจวัคคีย์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่สุด 
สองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพ คือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 16 

การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้าน 
เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑ 

การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน เป็นความลำบาก ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น นั่นตถาคตได้ 
ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ 
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตา 
ให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน 
นั้น เป็นไฉน? 

ปฏิปทาสายกลางทั้น ได้แก่อริยมรรค มีองค์ ๘ นี้แหละ คือปัญญาอันเห็นชอบ ๑ 
ความดำริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ 
ตั้งจิตชอบ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง 
ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ 
เพื่อนิพพาน. 

[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ 
ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก 
ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม , ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ 
โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทำให้เกิดอีก ประกอบ 
ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแลดับ โดยไม , เหลือ 
ด้วยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน ปล่อยไป ไม่พัวพัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธคากินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ 
นี้แหละ คือ ปัญญาเห็นชอบ ๑ -.. ตั้งจิตชอบ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 17 

[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้ว 
แก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า นี้ทุกขอริยสัจ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกำหนดรู. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล เราก็ได้กำหนดรู้แล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล ควรละเสีย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล เราได้ละแล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล ควรทำให้แจ้ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล เราทำให้แจ้งแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรให้เจริญ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยปังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล เราให้เจริญแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 18 

ญาณทัสสนะ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ 

[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจ ๔ นี้มีรอบ ๓ 
มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ ยังไม , หมดจดดีแล้ว เพียงใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังยืนยันไม , ได้ว่า 
เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 
หมู , สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ เพียงนั้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเรา ในอริยสัจ ๔ นี้ 
มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้หมดจดดีแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น เราจึงยืนยันได้ว่า 
เป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ในหมู , สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์. 

อนึ่ง ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก , เราว่า ความพ้นวิเศษของเราไม , กลับกำเริบ ชาติ 
นี้เป็นที่สุด ภพใหม่ไม่มีต่อไป. 

ก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี 
ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
สิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับเป็นธรรมดา. 

[๑๗] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว เหล่าภุมมเทวดาได้ 
บันลือเสียงว่า นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ณ 
ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือ 
ใครๆ ในโลก จะปฏิวัติไม , ได้. 

เทวดาชั้นจาตุมหาราช ได้ยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว ก็บันลือเสียงต่อไป. 

เทวดาชั้นดาวดึงส์ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้ว ก็บันลือเสียงต่อไป. 

เทวดาชั้นยามา -.. 

เทวดาชั้นดุสิต -.. 

เทวดาชั้นนิมมานรดี -.. 

เทวดาชั้นปรนึมมิตวสวดี -.. 

เทวดาที่นับเนื่องในหมู , พรหม ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนึมมิตวสวดีแล้ว ก็ 
บันลือเสียงต่อไปว่า นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 19 

ณ ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 
หรือใครๆ ในโลก จะปฏิวัติไม , ได้. 

ชั่วขณะการครู , หนึ่งนั้น เสียงกระฉ่อนขึ้นไปจนถึงพรหมโลก ด้วยประการฉะนี้แล. 

ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้าน ทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ 
ได้ปรากฏแล้วในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานว่า ท่านผู้เจริญ โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอ 
ท่านผู้เจริญ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ เพราะเหตุนั้น คำว่า สัญญาโกณฑญ่ญะนี้จึงได้เป็นชื่อ 
ของท่านพระโกณฑัญญะ ด้วยประการฉะนี้. 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จบ 


ปัญจวัคคีย์ทูลขอบรรพชาอุปสมบท 

[๑๘] ครั้งนั้น ท่านพระสัญญาโกณฑญ่ญะ ได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้ 
รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยิ่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดง 
ความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้ 
ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบท ในสำนักพระผู้มีพระภาค 
พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าธรรมอันเรา 
กล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุนั้น. 

[๑๙] ครั้นต่อมา พระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือ 
จากนั้นด้วยธรรมีกถา. เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่ ดวงตา 
เห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวัปปะและท่านพระภัททิยะว่า 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา. ท่านทั้งสองนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 20 

ได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ข้ามความ 
สงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นใน 
คำสอนของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรรพชา 
พึงได้อุปสมบท ในสำนักพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอทั้งสองจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่า 
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งสองนั้น. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสวยพระกระยาหารที่ท่านทั้งสามนำมาถวาย ได้ทรงประทาน 
โอวาทสั่งสอนภิกษุที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีกถา. ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตนำบิณฑบาตใดมา ทั้ง ๖ 
รูปก็เลี้ยงชีพด้วยบิณฑบาตนั้น. 

วันต่อมา เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่ ดวงตาเห็น 
ธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระมหานามะและท่านพระอัสสชิว่า สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา. ท่านทั้งสองได้เห็น 
ธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัย 
ได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม , ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอน 
ของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ขอข้าพระองค์ทั้งสอง พึงได้บรรพชา พึงได้ 
อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอทั้งสองจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่า 
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท่าที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งสองนั้น. 

ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 

[๒๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะพระปัญจวัคคีย์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเป็น 
อนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้ว รูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธ และบุคคล 
พึงได้ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็เพราะรูปเป็นอนัตตา ฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม , ได้ในรูปว่า 
รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 21 

เวทนาเป็นอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเวทนานี้จักได้เป็นอัตตาแล้ว เวทนานี้ไม่พึง 
เป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในเวทนาว่า เวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด เวทนาของ 
เราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตา ฉะนั้น เวทนาจึง 
เป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม , ได้ในเวทนาว่า เวทนาของเรา จงเป็นอย่างนั้นเถิด เวทนา 
ของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

สัญญาเป็นอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสัญญานี้ชักได้เป็นอัตตาแล้ว สัญญานี้ไม่พึง 
เป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในสัญญาว่า สัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด สัญญาของเรา 
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตา ฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไป 
เพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม , ได้ในสัญญาว่า สัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด สัญญาของเรา 
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสังขารเหล่านี้จักได้เป็นอัตตาแล้ว 
สังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายของ 
เราจงเป็นอย่างนี้เถิด สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะ 
สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ฉะนั้น สังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม , ได้ 
ในสังขารทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิด สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้ 
เป็นอย่างนั้นเลย. 

วิญญาณเป็นอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าวิญญาณนี้ชักได้เป็นอัตตาแล้ว วิญญาณนี้ 
ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่า วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด 
วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตา ฉะนั้น 
วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม , ได้ในวิญญาณว่า วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด 
วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

ตรัสถามความเห็นของพระปัญจวัคคีย์ 

[๒๑] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสำคัญความนั้นเป็นไฉน 
รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

พระปัญจวัคคีย์ทูลว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 22 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ป. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง 
นั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนั้น ไม , ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ป. ไม , เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ป. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง 
นั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ป. ไม , เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ป. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้น 
ว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ป. ไม , เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ป. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง 
นั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 23 

ภ. วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? 

ป. ไม , เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า? 

ป. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง 
นั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า. 

ตรัสให้พิจารณาโดยยถาภูตญาณทัสสนะ 

[๒๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูปอย่างใด 
อย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ 
ประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่ารูป เธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม , เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตนของเรา. 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าเวทนา เธอทั้งหลาย 
พึงเห็นเวทนานั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา 
นั่นไม่ใช่ตนของเรา. 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบ 
หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าเวทนา เธอทั้งหลายพึง 
เห็นสัญญานั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่น 
ไม่ใช่ตนของเรา. 

สังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าสังขาร เธอทั้งหลาย 
พึงเห็นสังขารนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา 
นั่นไม่ใช่ตนของเรา. 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าริฌฌาณ เธอทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 24 

พึงเห็นวิญญาณนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา 
นั่นไม่ใช่ตนของเรา. 

[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้พึงแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ 
ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร 
ทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมสิ้นกำหนัด เพราะสิ้นกำหนัด จิตก็พ้น 
เมื่อจิตพ้นแล้ว ก็รู้'ว่าพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว 
กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. 

[๒๔] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้ว พระปัญจวัคคีย์มีใจยินดี เพลิดเพลิน 
ภาษิตของผู้มีพระภาค. ก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ ชิตของพระปัญจวัคคีย์ 
พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือนั่น. 

อนัตตลักขณสูตร จบ 

ครั้งนั้น มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์. 

ปฐมภาณวาร จบ 


เรื่องยสกุลบุตร 

[๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครพาราณสี มีกุลบุตร ชื่อ ยส เป็นบุตรเศรษฐี 
สุขุมาลชาติ. ยสกุลบุตรนั้นมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาว หลังหนึ่ง 
เป็นที่อยู่ในฤดูร้อน หลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน. ยสกุลบุตรนั้นรับบำเรอด้วยพวกดนตรี ไม่มี 
บุรุษเจือปน ในปราสาทฤดูฝนตลอด ๔ เดือน ไม , ลงมาเบื้องล่างปราสาท. คํ่าวันหนึ่ง เมื่อ 
ยสกุลบุตรอิ่มเอิบพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ ได้นอนหลับก่อน ส่วนพวกบริวารชนนอน 
หลับภายหลัง. ประทีปนั้ามันตามสว่างอยู่ตลอดคืน. คืนนั้นยสกุลบุตรตื่นขึ้นก่อน ได้เห็น 
บริวารชนของตนกำลังนอนหลับ บางนางมีพิณตกอยู่ที่รักแร้ บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอ 
บางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อก บางนางสยายผม บางนางมีนั้าลายไหล บางนางบ่นละเมอต่างๆ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 25 

ปรากฏแก่ยสกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบ. ครั้นแล้วความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก , ยสกุลบุตร จิตตั้งอยู่ 
ในความเบื่อหน่าย จึงยสกุลบุตรเปล่งอุทานว่า ท่านผู้เจริญ ที่นี่-วุ่นวายหนอ ที่นี่'ขัด'ข้องหนอ 
แล้วสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศน์ พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่า ใครๆ 
อย่าได้ท่าอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตรเลย. ลำดับนั้น ยสกุลบุตร 
เดินตรงไปทางประตูพระนคร. พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่า ใครๆ อย่าได้ท่าอันตราย 
แก , การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตร. ทีนั้น ยสกุลบุตรได้เดินตรงไปทางป่า 
อิสิปตนะมฤคทายวัน. 

[๒๖] ครั้นปัจจุสสมัยแห่งราตรี พระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่ ณ ที่แจ้ง 
ได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกล ครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะ 
ที่ปูลาดไว้. ขณะนั้น ยสกุลบุตรเปล่งอุทานในที่ไม , ไกลพระผู้มีพระภาคว่า ท่านผู้เจริญ ที่นี่ 
วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ. ทันทีนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสกะยสกุลบุตรว่า ดูกรยส ที่นี่ไม , วุ่นวาย 
ที่นี่ไม่ขัดซัอง มาเถิดยส นั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ. ที่นั้น ยสกุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่า 
ได้ยินว่า ที่นี่ไม , วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง ดังนี้ แล้วถอดรองเท้าทองเข้าไปเผ่าพระผู้มีพระภาค 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อยสกุลบุตรนั่งเรียบร้อยแล้ว 
พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ 
ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม. เมื่อพระองค์ 
ทรงทราบว่า ยสกุลบุตรมีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว 
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก , ยสกุลบุตร ณ ที่นั่ง 
นั้นแล ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รับนั้าย้อมเป็นอย่างดี ฉะนั้น. 

บิดาของยสกุลบุตรตามหา 

[๒๗] ครั้นรุ่งเช้า มารดาของยสกุลบุตรขึ้นไปยังปราสาท ไม , เห็นยสกุลบุตร จึงเข้า 
ไปหาเศรษฐีผู้คหบดี แล้วได้ถามว่า ท่านคหบดีเจ้าข้า พ่อยสกุลบุตรของท่านหายไปไหน? ผ่าย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 26 

เศรษฐีผู้คหบดีส่งทูตขี่ม้าไปตามหาทั้ง ๔ ทิศแล้ว ส่วนตัวเองไปหาทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน. 
ได้พบรองเท้าทองวางอยู่ ครั้นแล้วจึงตามไปสู่ที่นั้น. พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็น 
เศรษฐีผู้คหบดีมาแต่ไกล. ครั้นแล้วทรงพระดำริว่า ไฉนหนอ เราพึงบันดาลอิทธาภิสังขารให้ 
เศรษฐีคหบดีนั่งอยู่ ณ ที่นี้ ไม , เห็นยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ ณ ที่นี้ แล้วทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร 
ดังพระพุทธดำริ. ครั้งนั้น เศรษฐีผู้คหบดีได้เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงเห็นยสกุลบุตรบ้างไหม พระพุทธเจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรคหบดี ล้าอย่างนั้น เชิญนั่ง บางทีท่านนั่งอยู่ ณ ที่นี้ 
จะพึงได้เห็นยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ ณ ที่นี้. 

ครั้งนั้น เศรษฐีผู้คหบดีร่าเริงบันเทิงใจว่า ได้ยินว่า เรานั่งอยู่ ณ ที่นี้แหละ จักเห็น 
ยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ ณ ที่นี้ จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. เมื่อ 
เศรษฐีผู้คหบดีนั่งเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ 
ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และ 
อานิสงส์ในความออกจากกาม. เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า เศรษฐีผู้คหบดี มีจิตสงบ 
มีชิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา 
ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตา 
เห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น 
ทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก , เศรษฐีผู้คหบดี ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผ้าที่สะอาดปราศจาก 
มลทิน ควรได้รับนี้าย้อม ฉะนั้น. 

ครั้นเศรษฐีผู้คหบดี ได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว 
มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็น 
ผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า 
พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของ 
ที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุชักเห็นรูปดังนี้ 
ข้าพระพุทธเจ้านี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์ 
จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

ก็เศรษฐีผู้คหบดีนั้น ได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัย เป็นคนแรกในโลก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 27 
ยสกุลบุตรสำเร็จพระอรหัตต์ 

[๒๘] คราวเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บิดาของยสกุลบุตร จิตของยสกุลบุตร 
ผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว ก็พ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น. 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า เมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยสกุลบุตรอยู่ จิตของ 
ยสกุลบุตร ผู้พิจารณาเห็นภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว พ้นแล้วจากอาสวะ 
ทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น. ยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม เหมือนเป็นคฤหัสถ์ 
ครั้งก่อน ล้ากระไร เราพึงคลายอิทธาภิสังขารนั้นได้แล้ว. พระองค์ก็ได้ทรงคลายอิทธาภิสังขาร 
นั้น. เศรษฐีผู้คหบดีได้เห็นยสกุลบุตรนั่งอยู่ ครั้นแล้วได้พูดกะยสกุลบุตรว่า พ , อยส มารดา 
ของเจ้าโศกเศร้าครํ่าครวญถึง เจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิด. ครั้งนั้น ยสกุลบุตรได้ชำเลืองดู 
พระผู้มีพระภาคๆ ได้ตรัสแก่เศรษฐีผู้คหบดีว่า ดูกรคหบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน? 

ยสกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัสสนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่าน เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ 
ตนได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว ชิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น ดูกรคหบดี 
ยสกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม เหมือนเป็นคฤหัสถ์ครั้งก่อน?. 

เศรษฐีผู้คหบดีกราบทูลว่า ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองว่า ดูกรคหบดี ยสกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัสสนะ 
เพียงเสขภูมิเหมือนท่าน เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว ชิตพ้นแล้ว 
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น ดูกรคหบดี ยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม 
เหมือนเป็นคฤหัสถ์ครั้งก่อน. 

เศรษฐีผู้คหบดีกราบทูลว่า การที่จิตของยสกุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น 
นั้น เป็นลาภของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรได้ดีแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคมียสกุลบุตร 
เป็นปัจฉาสมณะ จงทรงรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเสวยในวันนี้เถิด พระพุทธเจ้าข้า. 
พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ. ครั้นเศรษฐีผู้คหบดีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาค 
แล้ว ได้ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ท่าประทักษิณแล้วกลับไป. 

กาลเมื่อเศรษฐีผู้คหบดีกลับไปแล้วไม่นาน ยสกุลบุตรได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 28 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าว 
ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุนั้น 
สมัยนั้น มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๗ องค์. 

ยสบรรพชา จบ 


มารดาและภรรยาเก่าของพระยสได้ธรรมจักษุ 
[๒๙] ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรมีท่าน 
พระยสเป็นปัจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศน์ของเศรษฐีผู้คหบดี ครั้นถึงแล้ว 
ประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดถวาย. ลำดับนั้น มารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยส 
พากันเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุปูพพิกถาแก่นางทั้งสอง คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม 
ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม. เมื่อพระผู้มีพระภาค 
ทรงทราบว่า นางทั้งสองมีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีชิตปลอดจากนิวรณ์ มีชิตเบิกบาน มีจิตผ่องใส 
แล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ 
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
มีความเกิดขึนเป็นธรรมดา สิ่งนันทังมวลมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก , นางทั้งสอง ณ ที่นั่ง 
นั้นแล ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รับนั้าย้อมเป็นอย่างดี ฉะนั้น. มารดาและภรรยาเก่า 
ของท่านพระยสได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลง 
แล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า 
ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรง 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก , 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 29 

คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้หม่อมฉันทั้งสองนี้ 
ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจำหม่อมฉัน 
ทั้งสองว่า เป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

ก็มารดาและภรรยาเก่าของท่านพระยส ได้เป็นอุบาสิกา กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็น 
ชุดแรกในโลก. ครั้งนั้น มารดาบิดาและภรรยาเก่าของท่านพระยสได้อังคาสพระผู้มีพระภาคและ 
ท่านพระยส ด้วยขาทนึยโภชนึยาหารอันประณีตด้วยมือของตนๆ จนให้ห้ามภัต ทรงนำพระหัตถ์ 
ออกจากบาตรแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้มารดา 
บิดา และภรรยาเก่าของท่านพระยส เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา 
แล้วเสด็จลุกจากอาสนะกลับไป. 

สหายคฤหัสถ์ ๔ คนของพระยสออกบรรพชา 

[๓๐]สหายคฤหัสถ์๔คนของท่านพระยส คือ ริมลด สุพาหุ๑ ปุยสชิ® 

ควัมปติ๑เป็นบุตรของสกุลเศรษฐีสืบๆ มาในพระนครพาราณสี ได้ทราบข่าวว่ายสกุลบุตร 
ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตแล้ว. ครั้นทราบดังนั้นแล้ว 
ได้ดำริว่า ธรรมวินัยและบรรพชาที่ยสกุลบุตร ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิตแล้วนั้น คงไม่ตํ่าทรามแน่นอน ดังนี้จึงพากันเข้าไปหาท่านพระยส อภิวาทแล้ว 
ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง จึงท่านพระยสพาสหายคฤหัสถ์ทั้ง ๔ นั้น เข้าเผ่าพระผู้มีพระภาค 
ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า สหายคฤหัสถ์ของ 
ข้าพระองค์๔คนนี้ชื่อริมลด สุพาหุ ด ปุณณ ชิด ควัมปติ®เป็นบุตรของสกุลเศรษฐี 
สืบๆ มาในพระนครพาราณสี ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้า 
พระองค์เหล่านี้. 

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก , พวกเขา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา 
สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความ 
ออกจากกาม. เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พวกเขามีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีจิตปลอดจาก 
นิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีชิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตาเห็นธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 30 

ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล 
มีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่พวกเขา ณ ที่นึ่งนั้นแล ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทิน ควร 
ได้รับนั้าย้อมเป็นอย่างดี ฉะนั้น. พวกเขาได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรม 
แจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย 
ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม , ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาค 
ว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าว 
ดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น. 

ต่อมา พระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมีกถา. เมื่อพระ 
ผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมีกถา จิตของภิกษุเหล่านั้น พ้นแล้ว 
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ลือมื่น. 

สมัยนั้น มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๑๑ องค์. 

สหายคฤหัสถ์๔ คน ของพระยสออกบรรพชา จบ. 

สหายคฤหัสถ์ ๕๐ คน ของพระยสออกบรรพชา 
[๓๑] สหายคฤหัสถ์ของท่านพระยส เป็นชาวชนบทจำนวน ๕๐ คน เป็นบุตรของ 
สกุลเก่าสืบๆ กันมา ได้ทราบข่าวว่า ยสกุลบุตร ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออก 
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว. ครั้นทราบดังนั้นแล้วได้ดำริว่า ธรรมวินัยและบรรพชาที่ 
ยสกุลบุตรปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วนั้น คงไม่ 
ตํ่าทรามแน่นอน ดังนี้จึงพากันเข้าไปหาท่านพระยส อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
จึงท่านพระยสพาสหายคฤหัสถ์จำนวน ๕๐ คนนั้นเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนึ่ง ณ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 31 

ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า สหายคฤหัสถ์ของข้าพระองค์เหล่านี้เป็นชาว 
ชนบท เป็นบุตรของสกุลเก่าสืบๆ กันมา ขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหาย 
ของข้าพระองค์เหล่านี้. 

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก , พวกเขา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา 
สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจาก 
กาม. เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พวกเขามีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ 
มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยก 
ขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี 
ปราศจากมลทิน ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา 
ได้เกิดแก , พวกเขา ณ ที่นึ่งนั้นแล ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รับนี้าย้อมเป็นอย่างดี 
ฉะนั้น. พวกเขาได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลง 
แล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า 
ไม , ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้ แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจง 
ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น. 

ต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทสิ่งสอนภิกษุเหล่านั้น ด้วยธรรมีกถา. เมื่อพระ 
ผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทสิ่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมีกถา ชิตของภิกษุเหล่านั้นพ้นแล้ว 
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น. 

สมัยนั้น มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ องค์. 

สหายคฤหัสถ์ ๕๐ คน ของพระยสออกบรรพชา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 32 

เรื่องพ้นจากบ่วง 

[๓๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้ว 
จากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง 
ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก , 

ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ 
พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์ บริสุทธิ” , สัตว์ทั้งหลาย 
จำพวกที่มีธุลีคือกิเลศในจักษุน้อย มีอยู่ เพราะไม , ได้ฟ้งธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้'ทั่วถึงธรรม จักมี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม. 

เรื่องพ้นจากบ่วง จบ. 

เรื่องมาร 

[๓๓] ครั้งนั้น มารผู้มีใจบาปเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาค 
ด้วยคาถาว่า 

ท่านเป็นผู้อันบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ผูกพันไว้แล้วท่าน 
เป็นผู้อันเครื่องผูกใหญ่รัดรึงแล้ว แน่ะสมณะ ท่านจักไม , พ้นเรา. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่ 
เป็นของมนุษย์ เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกใหญ่ ดูกรมาร ท่านถูกเรากำจัดเสียแล้ว. 

มารกราบทูลว่า บ่วงนี้เที่ยวไปได้ในอากาศ เป็นของมีในจิต สัญจรอยู่ เราจักผูกรัด 
ท่านด้วยบ่วงนั้น แน่ะสมณะ ท่านจักไม่พ้นเรา. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้ คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็นที่รื่นรมย์ใจ ดูกรมาร ท่านถูกเรากำจัดเสียแล้ว. 

ครั้งนั้น มารผู้มี , ใจบาปรู้'ว่า พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเรา พระสุคตทรงรู้จักเรา ดังนี้แล้ว 
มีทุกข์ เสียใจ หายไปในที่ทั้นเอง. 

เรื่องมาร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 33 

ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ 
[๓๔] ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่งอุปสมบท มาจาก 
ทิศต่างๆ จากชนบทต่างๆ ด้วยตั้งใจว่า พระผู้มีพระภาคจักให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบท. ใน 
เพราะเหตุนั้น ทั้งพวกภิกษุ ทั้งกุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและกุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบท ย่อมลำบาก. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ มีพระทัยปริวิตกเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า 
บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่งอุปสมบทมาจากทิศต่างๆ จากชนบทต่างๆ 
ด้วยตั้งใจว่า พระผู้มีพระภาคชักให้พวกเขาบรรพชา อุปสมบท ในเพราะเหตุนั้น ทั้งพวกภิกษุ 
ทั้งกุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและกุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบท ย่อมลำบาก ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตแก่ภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่นแหละจงให้กุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบท 
ในทิศนั้นๆ ในชนบทนั้นๆ เถิด. ครั้นเวลาเย็น เสด็จออกจากที่เร้น รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ 
ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น ทรงทำธรรมีกถาแล้ว รับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ณ ที่นี้ ได้มีใจปริวิตกเกิดขึ้นอย่างนี้ 
ว่า บัดนี้ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่งอุปสมบท มาจากทิศต่างๆ จากชนบท 
ต่างๆ ด้วยตั้งใจว่า พระผู้มีพระภาคจักให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบท ในเพราะเหตุนั้น ทั้งพวก 
ภิกษุ ทั้งกุลบุตรผู้มุ่งบรรพชา และกุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบท ย่อมลำบาก ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาต 
แก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่นแหละจงให้กุลบุตรทั้งหลายบรรพชา 
อุปสมบทในทิศนั้นๆ ในชนบทนั้นๆ เถิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราอนุญาต พวกเธอ 
นั่นแหละจงให้กุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบท ในทิศนั้นๆ ในชนบทนั้นๆ เถิด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงให้กุลบุตรบรรพชาอุปสมบทอย่างนี้- 
ชั้นแรก พวกเธอพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่งอุปสมบท ปลงผมและหนวด แล้ว 
ให้ครองผ้ากาสายะ ให้ทำผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายแล้ว ให้นั่งกระหย่ง 
ประคองอัญชลีสั่งว่า เธอจงว่าอย่างนี้แล้วให้ว่าสรณคมน์ ลังนี้:- 
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง 
ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง 
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 34 

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง 

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง 

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง 

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง 

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบท ด้วยไตรสรณคมน์นี้. 

กถาว่าด้วยอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ จบ. 

ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ 

[๓๕] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้ว รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เพราะทำในใจโดยแยบคาย เพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยบคาย เราจึงได้บรรลุ 
อนุตตรริมุติ จึงได้ทำอนุตตรริมุติให้แจ้ง แม้พวกเธอก็ได้บรรลุอนุตตรริมุติ ทำอนุตตรวิมุติ 
ให้แจ้ง เพราะทำในใจโดยแยบคาย เพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยบคาย. 

ครั้งนั้น มารผู้มีใจบาปเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคด้วย 
คาถาว่า 

ท่านเป็นผู้อันบ่วงมาร ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ผูกพันไว้แล้ว ท่านเป็น 
ผู้อันเครื่องผูกแห่งมารรัดรึงแล้ว แน่ะสมณะ ท่านจักไม , พ้นเรา. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงมาร ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็น 
ของมนุษย์ เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมาร ดูกรมาร ท่านถูกเรากำจัดเสียแล้ว. 

ครั้งนั้น มารผู้มี , ใจบาปรู้'ว่า พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเรา พระสุคตทรงรู้จักเรา ดังนี้แล้ว 
มีทุกข์ เสียใจ หายไปในที่นั้นเอง. 

เรื่องสหายภัททวัคคีย์ 

[๓๖] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระนครพาราณสึตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จ 
จาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสู่ตำบลอุรุเวลา และทรงแวะจากทาง แล้วเสด็จเข้าไปยังไพรสณฑ์ 
แห่งหนึ่ง ครั้นถึงไพรสณฑ์นั้นแล้ว ประทับนั่ง ณ โคนไม้ต้นหนึ่ง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 35 

ก็โดยสมัยนั้นแล สหายภัททวัคคีย์จำนวน ๓๐ คน พร้อมด้วยปชาบดีบำเรอกันอยู่ ณ 
ไพรสณฑ์แห่งนั้น. สหายคนหนึ่งไม่มีประชาบดี. สหายทั้งหลายจึงได้นำหญิงแพศยามาเพื่อ 
ประโยชน์แก่เขา. ต่อมาหญิงแพศยานั้น เมื่อพวกสหายนั้นเผลอตัวมัวบำเรอกันอยู่ ได้ลัก 
เครื่องประดับหนีไป. จึงพวกสหายนั้น เมื่อจะทำการช่วยเหลือสหาย เที่ยวตามหาหญิงแพศยา 
นั้น ไปถึงไพรสณฑ์แห่งนั้น ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนึ่งอยู่ ณ โคนไม้ต้นหนึ่ง ครั้นแล้ว 
จึงเข้าไปเผ่าพระผู้มีพระภาค แล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระผู้มีพระภาคเห็นหญิงบ้างไหม 
เจ้าข้า? 

พระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่า ดูกรกุมารทั้งหลาย พวกเธอจะต้องการอะไรด้วย 
หญิงเล่า? 

ภัท. เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าเป็นสหายภัททวัคคีย์จำนวน ๓๐ คน ในตำบลนี้ พร้อมด้วย 
ปชาบดี บำเรอกันอยู่ในไพรสณฑ์แห่งนี้ สหายคนหนึ่งไม่มีปชาบดี พวกข้าพเจ้าจึงได้นำหญิง 
แพศยามาเพื่อประโยชน์แก , เขา ต่อมา หญิงแพศยานั้น เมื่อพวกข้าพเจ้าเผลอตัวมัวบำเรอกันอยู่ 
ได้ลักเครื่องประดับหนีไป เพราะเหตุนั้น พวกข้าพระองค์ผู้เป็นสหายกัน เมื่อจะทำการช่วยเหลือ 
สหาย จึงเที่ยวตามหาหญิงนั้นมาถึงไพรสณฑ์แห่งนี้ เจ้าข้า. 

ภ. ดูกรกุมารทั้งหลาย พวกเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ข้อที่พวกเธอแสวงหาหญิง 
หรือแสวงหาตนนั้น อย่างไหนเป็นความดีของพวกเธอเล่า? 

ภัท. ข้อที่พวกข้าพระองค์แสวงหาตนนั่นแล เป็นความดีของพวกข้าพเจ้า เจ้าข้า. 

ภ. ดูกรกุมารทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นพวกเธอนั่งลงเถิด เราจักแสดงธรรมแก่พวกเธอ. 

พวกสหายภัททวัคคีย์เหล่านั้น รับพระพุทธาฌัติพจน์ว่า อย่างนั้น เจ้าข้า ถวายบังคม 
พระผู้มีพระภาคแล้ว นั่งอยู่ ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถา 
แก , พวกเขา คือทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของ 
กามทั้งหลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม. เมื่อพระองค์ทรงทราบว่า พวกเขามีจิตสงบ 
มีจิตอ่อน มีชิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา 
ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตา 
เห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น 
ทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก , พวกเขา ณ ที่นั่งนั่นแล ดุจผ้าที่สะอาด ปราศจากมลทิน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 36 

ควรได้รับนั้าย้อมเป็นอย่างดี ฉะนั้น. พวกเขาได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรม 
แจ่มแจ้งแล้ว มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย 
ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม , ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาค 
ว่า พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ธรรม 
อันเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น. 

เรื่องสหายภัททวัคคีย์ จบ 

ทุติยภาณวาร จบ. 

เรื่องชฎิล ๓ พี่น้อง 

[๓๗] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงตำบลอุรุเวลาแล้ว. ก็โดย 
สมัยนั้นแล ชฎิล ๓ คน คือ อุรุเวลกัสสป ๑ นทีกัสสป ๑ คยากัสสป ๑ อาศัยอยู่ในตำบล 
อุรุเวลา. บรรดาชฎิล ๓ คนนั้น ชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสป เป็นผู้นำ เป็นผู้ แก สอน เป็นผู้เลิศ เป็น 
หัวหน้า เป็นประธาน ของชฎิล ๕๐๐ คน. ชฎิลชื่อนทีกัสสป เป็นผู้นำ เป็นผู้ แก สอน เป็น 
ผู้เลิศ เป็นหัวหน้า เป็นประธาน ของชฎิล ๓๐๐ คน. ชฎิลชื่อคยากัสสป เป็นผู้นำ เป็น 
ผู้ แก สอน เป็นผู้เลิศ เป็นหัวหน้า เป็นประธาน ของชฎิล ๒๐๐ คน. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค 
ได้เสด็จเข้าไปสู่อาศรมของชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสป แล้วได้ตรัสกะชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสปว่า ดูกร 
กัสสป ล้าท่านไม , หนักใจ เราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง. 

อุรุ. ข้าแต่มหาสมณะ ข้าพเจ้าไม , หนักใจเลย แต่ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้าย 
มีฤทธ เป็นอสรพิษ มีพิษร้ายแรง อย่าเลย มันจะท่าให้ท่านลำบาก. 

แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก , ชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสปว่า ลูกรกัสสป ล้าท่าน 
ไม , หนักใจ เราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 37 

อุรุ. ข้าแต่มหาสมณะ ข้าพเจ้าไม , หนักใจเลย แต่ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้าย 
มีฤทธ เป็นอสรพิษ มีพิษร้ายแรง อย่าเลย มันจะทำให้ท่านลำบาก. 

แม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสปว่า ดูกรกัสสป ถ้าท่าน 
ไม , หนักใจ เราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง. 

อุรุ. ข้าแต่มหาสมณะ ข้าพเจ้าไม , หนักใจเลย แต่ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้าย 
มีฤทธ เป็นอสรพิษ มีพิษร้ายแรง อย่าเลย มันจะท่าให้ท่านลำบาก. 

ภ. ลางที พญานาคจะไม , ท่าให้เราลำบาก ลูกรกัสสป เอาเถิด ขอท่านจงอนุญาตโรง 
บูชาเพลิง. 

อุรุ. ข้าแต่มหาสมณะ เชิญท่านอยู่ตามสบายเถิด. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่โรงบูชาเพลิง แล้วทรงปูหญ้า เครื่องลาด ประทับ 
นึ่งคู้บัลลังก์ตั้งพระกายตรง ดำรงพระสติมั่น. 

ปาฏิหาริย์ที่ ๑ 

[๓๘] ครั้งนั้น พญานาคนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปดังนั้น ครั้นแล้ว มี 
ความขึ้งเคียดไม , พอใจ จึงบังหวนควันขึ้น. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่า ไฉนหนอ 
เราพึงครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของตน ไม่กระทบกระมั่งผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระลูก 
และเยื่อในกระลูก ดังนี้แล้วทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้น ทรงบังหวนควันแล้ว. พญานาค 
นั้นทนความลบหลู่ไม , ได้จึงพ่นไฟสัในทันที. แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้ากสิณสมาบัติมีเตโชธาตุ 
เป็นอารมณ์ บันดาลไฟต้านทานไว้. เมื่อทั้งสองฝ่ายโพลงไพ่ขึ้น โรงบูชาเพลิงรุ่งโรจน์เป็นเปลว 
เพลิงดุจไพ่ลุกไหม้มั่วไป. จึงชฏิลพวกนั้นพากันล้อมโรงบูชาเพลิง แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ชาวเรา 
พระมหาสมณะรูปงามคงลูกพญานาคเบียดเบียนแน่. ต่อมา พระผู้มีพระภาคได้ทรงครอบงำเดชของ 
พญานาคนั้นด้วยเดชของพระองค์ไม่กระทบกระมั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระลูกและเยื่อใน 
กระลูก ทรงขดพญานาคไว้ในบาตร โดยผ่านราตรีนั้น แล้วทรงแสดงแก่ชฏิลอุรุเวลกัสสปด้วย 
พระพุทธดำรัสว่า ดูกรบัสสป นี่พญานาคของท่าน เราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราแล้ว 
จึงชฏิลอุรุเวลกัสสปได้ดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมากแท้ จึงครอบงำเดช 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 38 

ของพญานาคที่ดุร้าย มีฤทธี้เป็นอสรพิษ มีพิษร้ายแรง ด้วยเดชของตนได้ แต่พระมหาสมณะ 
นี้ก็ 1 ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

[๓๙] ที่แม่นี้'นนรัญชรา พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสป ว่าดังนี้:- 

ดูกรกัสสป ถ้าท่านไม , หนักใจ เราขออาศัยอยู่ในโรงบูชาเพลิงสักวันหนึ่ง. 

อุรุ. ข้าแต่มหาสมณะ ข้าพเจ้าไม , หนักใจเลย แต่ข้าพเจ้าหวังความสำราญจึงห้ามท่านว่า 
ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุร้าย มีฤทธ เป็นอสรพิษ มีพิษร้ายแรง อย่าเลย มันจะทำให้ 
ท่านลำบาก. 

ภ. ลางที พญานาคนั้นจะไม่ทำให้เราลำบาก ลูกรก'สสป เอาเถิด ท่านจงอนุญาตโรง 
บูชาเพลิง. 

พระผู้มีพระภาคทรงทราบอุรุเวลกัสสปนี้นว่า อนุญาตให้แล้ว ไม , ทรงครั่นคร้าม ปราศจาก 
ความกลัว เสด็จเข้าไป. 

พญานาคเห็นพระผู้มีพระภาคผู้แสวงคุณความดี เสด็จเข้าไปแล้ว ไม่พอใจ จึงบังหวน 
ควันขึ้น. 

ส่วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ประเสริฐ มีพระทัยดี มีพระมัยไม , ขัดเคือง ทรงบังหวน 
ควันขึ้นในที่นั้น. 

แต่พญานาคทนความลบหลู่ไม , ได้ จึงพ่นไฟลั. 

ส่วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ประเสริฐ ทรงฉลาดในกสิณสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์ 
ได้ทรงบันดาลไฟต้านทานไว้ในที่นั้น. 

เมื่อทั้งสองฝ่ายโพลงไฟขึ้นแล้ว โรงบูชาเพลิงรุ่งโรจน์เป็นเปลวเพลิง. พวกชฎิลกล่าว 
กันว่า ชาวเรา พระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน่. 

ครั้นราตรีผ่านไป เปลวไฟของพญานาคไม่ปรากฏ. แต่เปลวไฟสีต่างๆ ของพระผู้มี 
พระภาคผู้ทรงฤทธิย'งสถิตอยู่. 

พระรัศมีสีต่างๆ คือสีเขียว สีแดง สีหงสบาท สีเหลือง สีแล้วผลึก ปรากฏที่พระกาย 
พระอังคีรส. 

พระพุทธองค์ทรงขดพญานาคไว้ในบาตรแล้ว ทรงแสดงแก่พราหมณ์ว่า ลูกรกัสสป 
นี่พญานาคของท่าน เราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 39 

ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลคัล , สป เลื่อมใสยิ่งนัก เพราะอิทธิปาฏิหารย์นั้ของพระผู้มีพระภาค 
ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่มหาสมณะ นิมนต์อยู่ในที่นี้แหละ ข้าพเจ้าจักบำรุงท่าน 
ด้วยภัตตาหารประจำ. 

ปาฏิหาริย์ที่ ๑ จบ 


ปาฏิหาริย์ที่ ๒ 

[๔๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ไพรสณฑ์แห่งหนึ่ง ไม , ไกลจากอาศรม 
ของชฏิลอุรุเวลกัสสป. ครั้งนั้น ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแล้ว เปล่งรัศมีงาม 
ยังไพรสณฑ์ทั้งสิ้นให้สว่างไสว แล้วเข้าไปเผ่าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มี 
พระภาค ได้ยืนเผ่าอยู่ทั้ง ๔ ทิศ ดุจกองไฟใหญ่ฉะนั้น. ต่อมาชฏิลอุรุเวลกัสสป เข้าไปเผ่า 
พระผู้มีพระภาคโดยผ่านราตรีนั้น ครั้นถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว 
มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแล้ว พวกนั้นคือใครกันหนอ เมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแล้ว มีรัศมี 
งาม ยังไพรสฌฑ์ทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปหาท่าน ครั้นถึงแล้วอภิวาทท่าน ได้ยืนอยู่ทั้ง ๔ ทิศ 
ดุจกองไฟใหญ่ฉะนั้น? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัสสป พวกนันคือท้าวมหาราชทั้ง ๔ เข้ามาหาเราเพื่อ 
ฟ้งธรรม. 

ครั้งนั้น ชฏิลอุรุเวลกัสสปได้มีความดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมาก 
แท้ ถึงกับท้าวมหาราชทั้ง ๔ เข้ามาหาเพื่อฟ้งธรรม แต่ก็ไม , เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฏิลอุรุเวลกัสสป แล้วประทับอยู่ใน 
ไพรสณฑ์ตำบลนั้นแล. 

ปาฏิหาริย์ที่ ๒ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 40 
ปาฏิหาริย์ที่ ๓ 

[๔๑] ครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมทวยเทพ เมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้ว เปล่งรัศมีงาม ยัง 
ไพรสณฑ์ทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
ได้ประทับยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ่ งามและประณีตกว่ารัศมีแต่ก่อน. ต่อมา 
ชฏิลอุรุเวลกัสสปเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคโดยผ่านราตรีนั้น ครั้นถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มี 
พระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแล้ว ผู้นั้นคือใครกันหนอ เมื่อราตรีปฐมยาม 
ผ่านไปแล้ว เปล่งรัศมีงาม ยังไพรสณฑ์ทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้ามาหาท่าน ครั้นถึงแล้วอภิวาท 
ท่าน ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ่ งามและประณีตกว่ารัศมีแต่ก่อน? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัสสป ผู้นั้น คือ ท้าวสักกะจอมทวยเทพเข้ามาหาเรา 
เพื่อฟ้งธรรม. 

ครั้งนั้น ชฏิลอุรุกัสสปได้มีความดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธิมาก มีอานุภาพมากแท้ 
ถึงกับท้าวสักกะจอมทวยเทพเข้ามาหาเพื่อฟ้งธรรม แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฏิลอุรุเวลกัสสป แล้วประทับอยู่ใน 
ไพรสณฑ์ตำบลนั้นแล. 

ปาฏิหาริย์ที่ ๓ จบ 


ปาฏิหาริย์ที่ ๔ 

[๔๒] ครั้งนั้น ท้าวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้ว เปล่งรัศมีงาม ยัง 
ไพรสณฑ์ทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
ได้ยืนอยู่ ฌที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ่ งามและประณีตกว่ารัศมีแต่ก่อน. ครั้นล่วง 
ราตรีนั้น ชฏิลอุรุเวลกัสสป ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มี 
พระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแล้ว ผู้นั้นคือใครกันหนอ เมื่อราตรีปฐมยาม 
ผ่านไปแล้ว เปล่งรัศมีงาม ยังไพรสนฑ์ทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้ามาหาท่าน ครั้นถึงแล้วอภิวาท 
ท่าน ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ่ งามและประณีตกว่ารัศมีแต่ก่อน? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 41 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัสสป ผู้นั้น คือ ท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาหาเรา 
เพื่อฟ้งธรรม. 

ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้ดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธิมาก มีอานุภาพมากแท้ 
ถึงกับท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาหาเพื่อฟ้งธรรม แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป แล้วประทับอยู่ใน 
ไพรสณฑ์ตำบลนั้นแล. 

ปาฏิหาริย์ที่ ๔ จบ 


ปาฏิหาริย์ที่ ๕ 

[๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้เตรียมการบูชายัญเป็นการใหญ่. และ 
ประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้น ถือของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมาก บ่ายหน้ามุ่งไปหา. 

จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปได้ดำริว่า บัดนั้เราได้เตรียมการบูชายัญเป็นการใหญ่ และประชาชนชาวอังคะ 
และมคธทั้งสิ้น ได้นำของเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากบ่ายหน้ามุ่งมาหา ถ้าพระมหาสมณะจักทำ 
อิทธิปาฏิหาริย์ในหมู่มหาชน ลาภสักการะจักเจริญยิ่งแก , พระมหาสมณะ ลาภสักการะของเรา 
จักเสื่อม โอ ทำไฉน วันพรุ่งนี้ พระมหาสมณะจึงจะไม , มาฉัน. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค 
ทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของชฎิลอุรุเวลกัสสปด้วยพระทัยแล้ว เสด็จไปอุตตรกุรุทวีป ทรง 
นำบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปนั้น แล้วเสวยที่ริมสระอโนดาต ประทับกลางวันอยู่ ณ ที่นั้นแหละ. 
ครั้นล่วงราตรีนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงแล้วได้ทูลคำนี้ต่อ 
พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแล้ว เพราะเหตุไรหนอ วานนี้ท่าน 
จึงไม่มา เป็นความจริง พวกข้าพเจ้าระลึกถึงท่านว่า เพราะเหตุไรหนอ พระมหาสมณะจึงไม่มา 
แต่ส่วนแห่งขาทนึยาหาร ข้าพเจ้าได้จัดไว้เพื่อท่าน 

พระผู้มีพระภาคตรัสย้อนถามว่า ลูกรกัสสป ท่านได้ดำริอย่างนี้มิใช่หรือว่า บัดนี้ 
เราได้เตรียมการบชายัฌเป็นการใหฌ่ และประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้นได้นำของเคี้ยวและ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 42 

ของบริโภคเป็นอันมากบ่ายหน้ามุ่งมาหา ถ้าพระมหาสมณะจักทำอิทธิปาฏิหาริย์ ในหมู , มหาชน 
ลาภสักการะจักเจริญยิ่งแก่พระมหาสมณะ ลาภสักการะของเราจักเสื่อม โอ ทำไฉน วันพรุ่งนี้ 
พระมหาสมณะจึงจะไม่มาฉัน ดูกรกัสสป เรานั้นแลทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านด้วยใจ 
ของเรา จึงไปอุตตรกุรุทวีป นำบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปนั้น มาฉันที่ริมสระอโนดาตแล้ว 
ได้พักกลางวันอยู่ ณ ที่นั้นแหละ. 

ทีนั้น ชฏิลอุรุเวลกัสสปได้ดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมากแท้ 
จึงได้ทราบความคิดนึกแม้ด้วยใจได้ แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฏิลอุรุเวลกัสสป แล้วประทับอยู่ณ 
ไพรสณฑ์ตำบลนั้นแล. 

ปาฏิหาริย์ที่ ๕ จบ 


ผ้าบังสุกุล 

[๔๔] ก็โดยสมัยนั้น ผ้าบังสุกุลบังเกิดแก , พระผู้มีพระภาค. จึงพระองค์ได้ทรงพระดำริว่า 
เราจะพึงซักผ้าบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ. ลำดับนั้น ท้าวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบพระดำริ 
ในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระทัยของพระองค์ จึงขุดสระโบกขรณีด้วยพระหัตถ์ แล้ว 
ได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดซักผ้าบังสุกุลในสระนี้. ที่นั้น 
พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า เราจะพึงขยำผ้าบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ. ลำดับนั้น ท้าวสักกะ 
จอมทวยเทพ ทรงทราบพระดำริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระทัยของพระองค์แล้ว ได้ 
ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางพลางทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงขยำผ้าบังสุกุล 
บนศิลาแผ่นนี้. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า เราจะพึงพาดผ้าบังสุกุลไว้ณ 
ที่ไหนหนอ. ครั้งนั้น เทพยดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นคุ่มบก ทราบพระดำริในพระหทัยของพระผู้มี 
พระภาคด้วยใจของตน จึงน้อมกิ่งคุ่มลงมา พลางกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดทรงพาดผ้าบังสุกุลไว้ที่กิ่งคุ่มนี้. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า เราจะผึ่งผ้า 
บังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ. ครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบพระดำริในพระหทัยของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 43 

พระผู้มีพระภาคด้วยพระนัยของพระองค์แล้ว ได้ยกแผ่นศิลาใหญ่มาวางไว้ พลางกราบทูลว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงผึ่งผ้าบังสุกุลบนศิลาแผ่นนี้. 

หลังจากนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคโดยล่วงราตรีนั้น ครั้นถึงแล้ว 
ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแล้ว เพราะเหตุไรหนอ 
มหาสมณะ เมื่อก่อนสระนี้ไม่มีที่นี้ เดี๋ยวนี้มีสระอยู่ที่นี้ เมื่อก่อนศิลาเหล่านี้ไม่มีวางอยู่ ใคร 
ยกศิลาเหล่านี้มาวางไว้ เมื่อก่อนกิ่งทุ่มบกต้นนี้ไม่น้อมลง เดี๋ยวนี้กิ่งนั้นน้อมลง? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัสสป ผ้าบังสุกุลบังเกิดแก , เรา ณ ที่นี้ เรานั้นได้ 
ดำริว่า จะพึงซักผ้าบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ ครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบความดำริ 
ในจิตของเราด้วยพระนัยของพระองค์แล้ว จึงขุดสระโบกขรณีด้วยพระหัตถ์ แล้วตรัสบอกแก่ 
เราว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงซักผ้าบังสุกุลในสระนี้สระนี้อันผู้มิ 1 ใช่มนุษ 
ได้ขุดแล้วด้วยมือ ลูกรกัสสป เรานั้นได้ดำริว่า จะพึงขยำผ้าบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ ครั้งนั้น 
ท้าวสักกะจอมทวยเทพ ทราบความดำริในจิตของเราด้วยพระนัยของพระองค์แล้ว ได้ทรงยก 
ศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ โดยทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงขยำผ้าบังสุกุล 
บนศิลาแผ่นนี้ ศิลาแผ่นนี้อันผู้มิใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ ลูกรกัสสป เรานั้นได้ดำริว่า จะพึง 
พาดผ้าบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ ครั้งนั้น เทพดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นทุ่มบก ทราบความดำริในชิต 
ของเราด้วยใจของตนแล้ว จึงน้อมกิ่งทุ่มลงมาโดยทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดทรงพาดผ้าบังสุกุลไว้บนกิ่งทุ่มนี้ ต้นทุ่มบกนี้นั้นประหนึ่งจะกราบทูลว่า ขอพระองค์จง 
ทรงนำพระหัตถ์มาแล้วน้อมลง ดูกรกัสสป เรานั้นได้ดำริว่า จะพึงผึ่งผ้าบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ 
ครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบความดำริแห่งจิตของเราด้วยพระนัยของพระองค์แล้ว 
ได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ โดยทูลว่า พระพุทธเจ้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงผึ่งผ้าบังสุกุล 
บนศิลาแผ่นนี้ศิลาแผ่นนี้อันผู้มิใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้. 

ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้ดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมากแท้ 
ถึงกับห้าวสักกะจอมทวยเทพได้ทำการช่วยเหลือ แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป แล้วประทับอยู่ใน 
ไพรสณฑ์ตำบลนั้นแล. 

ผ้าบังสุกุล จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 44 

ปาฏิหาริย์เก็บผลหว้าเป็นต้น 

[๔๕] ครั้นล่วงราตรีนั้นไป ชฏิลอุรุเวลกัสสปเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้วจึง 
กราบทูลภัตตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัสสป ท่านไปเถิด เราจะตามไป. พระผู้มีพระภาค 
ทรงส่งชฏิลอุรุเวลกัสสปไปแล้ว ทรงเก็บผลหว้าจากต้นหว้าประจำชมพูทวีป แล้วเสด็จมาประทับ 
นั่งในโรงบูชาเพลิงก่อน. ชฏิลอุรุเวลกัสสปได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงแล้ว 
ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่มหาสมณะ ท่านมาทางไหน ข้าพเจ้ากลับมาก่อนท่าน 
แต่ท่านยังมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อน? 

ภ. ลูกรกัสสป เราล่งท่านไปแล้ว ได้เก็บผลหว้าจากต้นหว้าประจำชมพูทวีป แล้วมา 
นั่งในโรงบูชาเพลิงนี้ก่อน ลูกรกัสสป ผลหว้านี้แล สมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น รส ถ้าท่านต้องการ 
เชิญบริโภคเถิด. 

อุรุ. อย่าเลย มหาสมณะ ท่านนั่นแหละเก็บผลไม้นี้มา ท่านนั่นแหละ จงฉันผลไม้ 
นี้เถิด. 

ลำดับนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้มีความดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมากแม้ 
เพราะล่งเรามาก่อนแล้ว ยังเก็บผลหว้าจากต้นหว้าประจำชมพูทวีปแล้วมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อน 
แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฏิลอุรุเวลกัสสปแล้ว ประทับอยู่ใน 
ไพรสณฑ์ตำบลนั้นแล. 

ครั้นล่วงราตรีนั้นไป ชฎิลอุรุเวลกัสสปไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้ว จึงทูลภัตตกาล 
แด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

พระผู้มีพระภาคทรงล่งชฏิลอุรุเวลกัสสปไปด้วยพระดำรัสว่า ลูกรกัสสป ท่านไปเถิด 
เราจักตามไป แล้วทรงเก็บผลมะม่วง -.. ผลมะขามป้อม -.. ผลสมอ ในที่ไม , ไกลต้นหว้าประจำ 
ชมพูทวีปนั้น -.. เสด็จไปสู่ภพดาวดึงส์ ทรงเก็บดอกปาริฉัตตกะ แล้วมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิง 
ก่อน. ชฏิลอุรุเวลกัสสปได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในโรงบูชาเพลิง ครั้นแล้วได้ทูลคำนี้ 
ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่มหาสมณะ ท่านมาทางไหน ข้าพเจ้ากลับมาก่อนท่าน แต่ท่านยัง 
มานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อน?. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 45 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัสสป เราส่งท่านแล้วได้ไปสู่ภพดาวดึงส์ เก็บ 
ดอกปาริฉัตตกะแล้ว มานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อน ลูกรก็'สสป ดอกปาริฉัตตกะนี้แล สมบูรณ์ 
ด้วยสีและกลิ่น. 

ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้มีความดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพ 
มากแท้ เพราะส่งเรามาก่อนแล้วยังไปสู่ภพดาวดึงส์ เก็บดอกปาริฉัตตกะแล้ว มานั่งในโรงบูชา- 
เพลิงก่อน แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ปาฏิหาริย์ผ่าฟืน 

[๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิลเหล่านั้นปรารถนาจะบำเรอไฟ แต่ไม , อาจจะฝ่าฟืนได้. 

จึงชฎิลเหล่านั้นได้มีความดำริต้องกันว่า ข้อที่พวกเราไม , อาจผ่าฟืนได้นั้น คงเป็นอิทธานุภาพของ 
พระมหาสมณะ ไม , ต้องสงสัยเลย. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปว่า 
ลูกรกัสสป พวกชฎิลจงผ่าฟืนเถิด. 

ชฎิลอุรุเวลกัสสป รับพระพุทธดำรัสว่า ข้าแต่มหาสมณะ พวกชฎิลจงผ่าฟืนกัน. 

ชฎิลทั้งหลายได้ผ่าฟืน ๕๐๐ ท่อนคราวเดียวเท่านั้น. ครั้งนั้นแล ชฎิลอุรุเวลกัสสป 
ได้มีความดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมากแท้ ถึงกับให้พวกชฎิลผ่าฟืนได้ 
แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ปาฏิหาริย์ก่อไฟ 

[๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิลเหล่านั้นปรารถนาจะบำเรอไฟ แต่ไม , อาจจะก่อไฟให้ลุก 
ได้. จึงชฎิลเหล่านั้นได้มีความดำริต้องกันว่า ซัอที่พวกเราไม , อาจจะก่อไฟให้ลุกขึ้นได้นั้น คงเป็น 
อิทธานุภาพของพระมหาสมณะ ไม่ต้องสงสัยเลย. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะชฎิลอุรุเวล 
กัสสปว่า ลูกรกัสสป พวกชฎิลจงก่อไฟให้ลุกเถิด. 

ชฎิลอุรุเวลกัสสป รับพระพุทธดำรัสว่า ข้าแต่มหาสมณะ พวกชฎิลจงก่อไฟให้ลุก. 

ไฟทั้ง ๕๐๐ กอง ได้ลุกขึ้นคราวเดียวกันเทียว. ลำดับนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสป ได้มีความดำริว่า 
พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมากแท้ ถึงกับให้ไฟลุกขึ้นได้ แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์ 
เหมือนเราแน่. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 46 
ปาฏิหาริย์ดับไฟ 

[๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฏิลเหล่านั้นบำเรอไฟกันแล้วไม , อาจดับไฟได้. จึงได้คิด 
ต้องกันว่า ข้อที่พวกเราไม่อาจดับไฟได้นั้น คงเป็นอิทธานุภาพของพระสมณะ ไม่ต้องสงสัย 
เลย. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะชฏิลอุรุเวลกัสสปว่า ดูกรกัสสป พวกชฏิลจงดับไฟเถิด. 

ชฏิลอุรุเวลกัสสป รับพระพุทธดำรัสว่า ข้าแต่มหาสมณะ พวกชฏิลจงดับไฟกัน. 

ไฟทั้ง ๕๐๐ กอง ได้ดับคราวเดียวกันเทียว. 

ครั้งนั้นแล ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้มีความดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพ 
มากแท้ ถึงกับให้พวกชฏิลดับไฟได้ แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ปาฏิหาริย์กองไฟ 

[๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฏิลเหล่านั้น พากันดำลงห้าง ผุดขึ้นห้าง ทั้งดำทั้งผุดห้าง 
ในแม่นั้นนรัญชรา ในราตรีหนาวเหมันตฤลู ระหว่างท้ายเดือน ๓ ต้นเดือน ๔ ในสมัยนั้าค้างตก. 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงนิรมิตกองไฟไว้ ๕๐๐ กอง สำหรับให้ชฏิลเหล่านั้นขึ้นจากนั้าแล้ว 
จะได้ผิง. จึงชฏิลเหล่านั้นได้มีความดำริต้องกันว่า ซัอที่กองไฟเหล่านี้ถูกนิรมิตไว้นั้น คงต้อง 
เป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะ ไม , ต้องสงสัยเลย. ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้มีความ 
ดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมากแท้ ถึงกับนิรมิตกองไฟได้มากมายถึงเพียงนั้น 
แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ปาฏิหาริย์นั้าท่วม 

[๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล เมฆใหญ่ในสมัยที่มิใช่ฤดูกาลยังฝนให้ตกแล้ว ห้วงนา , ใหญ่ 
ได้ไหลนองไป. ประเทศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นั้นถูกนาท่วม. ขณะนั้น พระผู้มีพระภาค 
ได้ทรงพระดำริว่า ไฉนหนอ เราพึงบันดาลให้นั้าห่างออกไปโดยรอบ แล้วจงกรมอยู่บนภาคพื้น 
อันมีฝุนฟุงขึ้นตอนกลาง. ครั้นแล้วจึงทรงบันดาลให้นั้าห่างออกไปโดยรอบแล้วเสด็จจงกรมอยู่ 
บนภาคพื้น อันมีฝุนฟุงขึ้นตอนกลาง. ต่อมา ชฎิลอุรุเวลกัสสปกล่าวว่า พระมหาสมณะอย่าได้ 
ถูกนั้าพัดไปเสียเลย ดังนี้ แล้วพร้อมด้วยชฎิลมากด้วยกัน ได้เอาเรือไปสู่ประเทศที่พระผู้มี 
พระภาคประทับอยู่. ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงบันดาลให้นั้ไห่างออกไปโดยรอบแล้ว เสด็จ 
จงกรมอยู่บนภาคพื้นอันมีฝ่นฟุงขึ้นตอนกลาง แล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่มหาสมณะ 
ท่านยังอย่ที่นี่ดอกหรือ? พระผ้มีพระภาคตรัสตอบว่าถกละ กัสสป เรายังอย่ที่นี่ ดังนี้แล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 47 

เสด็จขึ้นสู่เวหาสปรากฏอยู่ที่เรือ. จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปได้มีความดำริว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก 
มีอานุภาพมากแท้ ถึงกับบันดาลไม่ให้นั้าไหลไปได้ แต่ก็ไม , เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่. 

ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท 

[๕๑] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่า โมฆบุรุษนี้ ได้มีความคิดอย่างนี้ 
มานานแล้วว่า พระมหาสมณะมีฤทธมาก มีอานุภาพมากแท้ แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่ 
ล้ากระไร เราพึงให้ชฎิลนี้สลดใจ แล้วจึงตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปว่า ดูกรกัสสป ท่านไม่ใช่ 
พระอรหันต์แน่ ทั้งยังไม่พบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ แม้ปฎิทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็น 
พระอรหันต์ หรือพบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ ก็ไม่มี. ทีนี้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปได้ 
ซบเศียรลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค แล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่า 
ขอข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรกัสสป ท่านเป็นผู้นำ เป็นผู้ฟิกสอน เป็นผู้เลิศ เป็นหัวหน้า 
เป็นประธานของชฎิล ๕๐๐ คน ท่านจงบอกกล่าวพวกนั้นก่อน พวกนั้นจักท่าตามที่เข้าใจ. 

ลำดับนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปเข้าไปหาชฎิลเหล่านั้น ครั้นแล้วได้แจ้งความประสงค์ 
ต่อชฎิลเหล่านั้นว่า ผู้เจริญทั้งหลาย เราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะ 
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงท่าตามที่เข้าใจ. 

ชฎิลพวกนั้นกราบเรียนว่า พวกข้าพเจ้าเลื่อมใสยิ่งในพระมหาสมณะมานานแล้ว ขอรับ 
ล้าท่านอาจารย์ชักประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะ พวกข้าพเจ้าทั้งหมดก็ชักประพฤติ- 
พรหมจรรย์ในพระมหาสมณะเหมือนกัน. 

ต่อมา ชฎิลเหล่านั้นได้ลอยผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาเพลิงในนั้า แล้ว 
พากันเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค แล้วได้ทูลขอบรรพชา 
อุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่า ขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้ 
มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้แล้ว ได้ตรัสต่อไปว่า ธรรม 
อันเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท่าที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น. 

[๕๒] ชฎิลนทีกัสสปได้เห็นผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาเพลิงลอยนั้ามา 
ครั้นแล้วได้มีความดำริว่า อุปสรรคอย่าได้มีแก , พี่ชายเราเลย จึงส่งชฎิลไปด้วยคำสั่งว่า พวกเธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 48 

จงไป จงรู้พี่ชายของเรา ดังนี้แล้ว ทั้งตนเองกับชฎิล ๓๐๐ ได้เข้าไปหาท่านพระอุรุเวลกัสสป 
แล้วเรียนถามว่า ข้าแต่พี่กัสสป พรหมจรรย์นี้ประเสริฐแน่หรือ? 

พระอุรุเวลกัสสปตอบว่า แน่ละเธอ พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ. 

หลังจากนั้น ชฎิลเหล่านั้นลอยผม ชฎา เครื่องบริขารและเครื่องบูชาเพลิงในนี้า แล้ว 
พากันเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค แล้วได้ทูลขอบรรพชา 
อุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่า ขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนัก 
พระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้แล้ว ได้ตรัสต่อไปว่า ธรรม 
อันเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น. 

[๕๓] ชฎิลคยากัสสปได้เห็นผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาเพลิง ลอยนี้ามา. 

ครั้นแล้ว ได้มีความดำริว่า อุปสรรคอย่าได้มีแก , พี่ชายทั้งสองของเราเลย แล้วส่งชฎิลไปด้วย 
คำสั่งว่า พวกเธอจงไป จงรู้พี่ชายทั้งสองของเรา ดังนี้แล้ว ทั้งตนเองกับชฎิล ๒๐๐ คน ได้เข้า 
ไปหาท่านพระอุรุเวลกัสสป แล้วเรียนถามว่า ข้าแต่พี่กัสสป พรหมจรรย์นี้ประเสริฐแน่หรือ? 

พระอุรุเวลกัสสปตอบว่า แน่ละเธอ พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ. 

หลังจากนั้น ชฎิลเหล่านั้นลอยผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาเพลิงในนี้า 
แล้วพากันเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ทูลขอ 
บรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่า ขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบท 
ในสำนักพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนี้แล้ว ได้ตรัสต่อไปว่า ธรรม 
อันเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น. 

[๕๔] พวกชฎิลนั้น ผ่าฟิน ๕๐๐ ท่อนไม , ได้ แล้วผ่าได้ ก่อไฟไม่ติด แล้วก่อไฟติด 
ขึ้นได้ ดับไฟไม่ดับ แล้วดับได้ ด้วยการเพ่งอธิษฐานของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ทรงนิรมิตกองไฟไว้ ๕๐๐ กอง. ปาฏิหาริย์ ๓๕๐๐ วิธี ย่อมมีโดยนัยนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 49 

อาทิตตปริยายสูตร 

[๕๕] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ตำบลอุรุเวลา ตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จ 
จาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสู่ตำบลคยาสีสะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ๑๐๐๐ รูป ล้วนเป็น 
ปุราณชฎิล. ได้ยินว่า พระองค์ประทับอยู่ที่ตำบลคยาสีสะ ใกล้แม่น'ไคยานั้น พร้อมด้วยภิกษุ 
๑๐๐๐ รูป. 

ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเป็นของร้อน รูปทั้งหลายเป็นของร้อน วิญญาณอาศัยจักษุเป็นของร้อน 
สัมผัสอาศัยจักษุเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์ เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ ที่ 
เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย แม้นั้นก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร? เรากล่าวว่า ร้อน 
เพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก , 
และความตาย ร้อนเพราะความโศก เพราะความรำพัน เพราะทุกข์กาย เพราะทุกข์ใจ เพราะ 
ความดับแค้น. 

โสตเป็นของร้อน เสียงทั้งหลายเป็นของร้อน -.. 

ฆานะเป็นของร้อน กลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อน -.. 

ชิวหาเป็นของร้อน รสทั้งหลายเป็นของร้อน -.. 

กายเป็นของร้อน โผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นของร้อน -.. 

มนะเป็นของร้อน ธรรมทั้งหลายเป็นของร้อน วิญญาณอาศัยมนะเป็นของร้อน 
สัมผัสอาศัยมนะเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์เป็นสุข เป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ที่ 
เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย แม้นั้นก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร? เรากล่าวว่า ร้อน 
เพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก , 
และความตาย ร้อนเพราะความโศก เพราะความรำพัน เพราะทุกข์กาย เพราะทุกข์ใจ เพราะ 
ความลับแค้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 50 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ฟิงแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุ 
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยจักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
สัมผัสอาศัยจักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ ที่เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือมิใช่ทุกข์ 
มิใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสต ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลาย -.. 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในฆานะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลาย -.. 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลาย -.. 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะทั้งหลาย -.. 

ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมนะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน 
วิญญาณอาศัยมนะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยมนะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ 
ที่เป็นสุข เป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ที่เกิดขึนเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย. 

เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมสิ้นกำหนัด เพราะสิ้นกำหนัด จิตก็พ้น เมื่อชิตพ้นแล้ว ก็รู้'ว่าพ้น 
แล้ว อริยสาวกนั้นทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จ 
แล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม , มี. ก็แล เบื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ 
จิตของภิกษุ ๑๐๐๐ รูปนั้น พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น. 

อาทิตตปริยายสูตร จบ 
อุรุเวลปาฏิหาริย์ ตติยภาณวาร จบ. 

ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร 
เสด็จพระนครราชคฤห์ครั้งแรก 

[๕๖] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ตำบลคยาสีสะตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว 
เสด็จจาริกไป โดยมรรคาอันจะไปสู่พระนครราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่จำนวน 
๑๐๐๐ รูป ล้วนเป็นปุราณชฏิล. เสด็จจาริกโดยลำดับถึงพระนครราชคฤห์แล้ว. ทราบว่า พระองค์ 
ประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อสุประติษฐเจดีย์ ในสวนตาลหนุ่ม เขตพระนครราชคฤห์นั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 51 

[๕๗] พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได้ทรงสดับข่าวถนัดแน่ว่า พระสมณโคดม 
ศากยบุตรทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จพระนครราชคฤห์โดยลำดับ ประทับอยู่ใต้ต้นไทร 
ชื่อสุประดิษฐเจดีย์ ในสวนตาลหนุ่ม เขตพระนครราชคฤห์ ก็แลพระกิตติศัพย์อันงามของท่าน 
พระโคดมพระองค์นั้น ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรง 
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงทราบโลก 
ทรงเป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ 
เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม พระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ให้แจ้งชัด ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ 
เทพ และมนุษย์ ให้รู้ ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรง 
ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธ อนึ่ง การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลาย 
เห็นปานนั้น เป็นความดี. 

หลังจากนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาว 
มคธ ๑๒ นหุต เสด็จเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้ว 
ประทับนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ส่วนพราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต นันแล บางพวก 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกได้ทูลปราศรัยกับพระผู้มี 
พระภาค ครั้นผ่านการทูลปราศรัยพอให้เป็นที่บันเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนึ่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง บางพวกประคองอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับ แล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง บางพวกประกาศนามและโคตรในสำนักพระผู้มีพระภาค แล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
บางพวกนึ่งนึ่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้งนั้น พราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุตนั้นได้มี 
ความดำริว่า พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์ในท่านอุรุเวลกัสสป หรือว่าท่านอุรุเวลกัสสป 
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะ. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความดำริในใจของ 
พราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุตนั้น ด้วยพระทัยของพระองค์ ได้ตรัสกะท่านพระอุรุเวลกัสสป 
ด้วยพระคาถาว่า ดังนี้:- 

ดูกรท่านผู้อยู่ในอุรุเวลามานาน เคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู , ชฎิลผู้ผอม เพราะกำลังพรต 
ท่านเห็นเหตุอะไร จึงยอมละเพลิงเสียเล่า? 

ลูกรกัสสป เราถามเนื้อความนี้กะท่าน ท่านละเพลิงที่บูชาเสียทำไมเล่า? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 52 

ท่านพระอุรุเวลกัสสปทูลตอบว่า ยัญทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงและรสที่น่าปรารถนา 
และสตรีทั้งหลาย ข้าพระพุทธเจ้ารู้ว่านั่นเป็นมลทินในอุปธิทั้งหลายแล้ว เพราะเหตุนั้น จึงไม่ 
ยินดี ในการเซ่นสรวง ในการบูชา. 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรกัสสป ก็ใจของท่านไม , ยินดีแล้วในอารมณ์ คือรูป 
เสียงและรสเหล่านั้น ลูกรกัสสป ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น ใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่า ในเทวโลก 
หรือมนุษยโลก ท่านจงบอกข้อนั้นแก , เรา? 

ท่านพระอุรุเวลกัสสปทูลตอบว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบ ไม่มีอุปธิ ไม่มีกังวล 
ไม่ติดอยู่ในกามภพ ไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่ธรรมที่ผู้อื่นแนะให้บรรลุ เพราะฉะนั้น จึงไม่ 
ยินดีในการเซ่นสรวง ในการบูชา 

[๕๘] ลำดับนั้น ท่านพระอุรุเวลกัสสปลุกจากอาสนะ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ซบ 
เศียรลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
พระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวก, พระผู้มีพระภาคเป็น 
พระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวก พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พราหมณ์คหบดีชาวมคธ ทั้ง ๑๒ นหุต นั้น ได้มีความเข้าใจว่า ท่านพระ 
อุรุเวลกัสสปประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะ. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความ 
ปริวิตกแห่งจิตของพราหมณ์คหบดีชาวมคธทั้ง ๑๒ นหุตนั้น ด้วยพระนัยของพระองค์แล้ว ทรง 
แสดงอนุปุพพิกถา คือทรงประกาศทานกถา สึลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศร้า 
หมองของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในความออกจากกาม. เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พวก 
เขามีจิตสงบ มีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีชิตผ่องใสแล้ว จึงทรงประกาศ 
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่พราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๑ นหุต ซึ่งมีพระเจ้า 
พิมพิสารเป็นประมุข ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผ้าที่สะอาด ปราศจากมลทิน ควรได้รับนั้าย้อมเป็นอย่างดี 
ฉะนั้น. พราหมณ์คหบดีอีก ๑ นหุต แสดงตนเป็นอุบาสก. 

[๕๙] ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได้ทรงเห็นธรรมแล้ว ได้ทรงบรรลุ 
ธรรมแล้ว ได้ทรงรู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว ทรงมีธรรมอันหยั่งลงแล้ว ทรงข้ามความสงสัยได้แล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 53 

ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ทรงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องทรงเชื่อผู้อื่นในคำสอน 
ของพระศาสดา ได้ทูลพระวาจานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่า ครั้งก่อน เมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมาร 
ได้มีความปรารถนา ๕ อย่าง บัดนี้ความปรารถนา ๕ อย่างนั้น ของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว. 

ความปรารถนา ๕ อย่าง 

๑. ครั้งก่อน เมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมาร ได้มีความปรารถนาว่า ไฉนหนอ ชน 
ทั้งหลายพึงอภิเษกเราในราชสมบัติดังนี้นี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่ ๑ บัดนี้ 
ความปรารถนานั้น ของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 

๒. ขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันนั้น นี้เป็น 
ความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่ ๒ บัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว 
พระพุทธเจ้าข้า 

๓. ขอหม่อมฉันพึงได้เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น นี้เป็นความปรารถนาของ 
หม่อมฉันประการที่ ๓ บัดนี้ความปรารถนานั้น ของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
๔. ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่หม่อมฉัน นี้เป็นความปรารถนา 
ของหม่อมฉันประการที่ ๔ บัดนี้ความปรารถนานั้น ของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
๕. ขอหม่อมฉันพึงรู้นั้วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น นี้เป็นความปรารถนา 
ของหม่อมฉันประการที่ ๕ บัดนี้ความปรารถนานั้น ของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
พระพุทธเจ้าข้า ครั้งก่อนหม่อมฉันยังเป็นราชกุมาร ได้มีความปรารถนา ๕ อย่างนี้ 
บัดนี้ความปรารถนา ๕ อย่างนั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิต 
ของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้ 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีป 
ในที่มืด ด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้หม่อมฉันนี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม 
และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจำหม่อมฉันว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรฌ 
จำเติมแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับภัตตาหารของ 
หม่อมฉัน ในวันพรุ่งนี้. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพ. ครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงทราบ 
การรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคแล้ว เสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทรงทำ 
ประทักษิณแล้วเสด็จกลับไป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 54 

[๖๐] หลังจากนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช รับสั่งให้ตกแต่ง 1 ของเคี้ยว 
ของฉันอันประณีตโดยผ่านราตรีนั้น แล้วให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลภัตตกาลแด , พระผู้มีพระภาคว่า 
ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหารเสร็จแล้ว. ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรง 
อันตรวาสกแล้ว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดำเนินสู่'พระนครราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
หมู , ใหญ่ จำนวน ๑๐๐๐ รูป ล้วนปุราณชฎิล. 

[๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ท้าวสักกะจอมทวยเทพทรงนิรมิตเพศเป็นมาณพ เสด็จพระ 
ดำเนินนำหน้าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พลางขับคาถาเหล่านี้ว่าดังนี้:- 
คาถาสดุดีพระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค มีพระฉวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคี ทรง ฟิก 
อินทรีย์แล้ว ทรงพ้นวิเศษแล้ว เสด็จประเวศสู่พระนคร 
ราชคฤห์พร้อมด้วยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผู้? เก อินทรีย์ 
แล้ว ผู้พ้นวิเศษแล้ว. 

พระผู้มีพระภาค มีพระฉวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคี ทรงพ้น 
แล้ว ทรงพ้นวิเศษแล้ว เสด็จประเวศสู่'พระนครราชคฤห์ 
พร้อมด้วยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผู้พ้นแล้ว ผู้พ้นวิเศษ 
แล้ว. พระผู้มีพระภาคมีพระฉวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคี 
ทรงข้ามแล้ว ทรงพ้นวิเศษแล้ว เสด็จประเวศสู่พระนคร 
ราชคฤห์ พร้อมด้วยพระปุราณชฏิลทั้งหลาย ผู้พ้นแล้ว 

พระผู้มีพระภาค มีพระฉวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคี ทรงสงบ 
แล้ว ทรงพ้นวิเศษแล้ว เสด็จประเวศสู่'พระนครราชคฤห์ 
พร้อมด้วยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผู้สงบแล้ว ผู้พ้นวิเศษ 
แล้ว. 

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอริยวาสธรรม ๑๐ ประการ 
เป็นเครื่องอยู่ ทรงประกอบด้วยพระกำลัง ๑๐ ทรงทราบ 
ธรรม คือ กรรมบถ ๑๐ และทรงประกอบด้วยธรรมอันเป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 55 

องค์ของพระอเสขะ ๑๐ มีภิกษุบริวารพันหนึ่ง เสด็จ 
ประเวศสู่'พระนครราชคฤห์ 

[๖๒] ประชาชนได้เห็นท้าวสักกะจอมทวยเทพแล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่า พ่อหนุ่มนี้ 
มีรูปงามยิ่งนัก น่าดูนัก น่าชมนัก พ่อหนุ่มนี้ของใครหนอ. เมื่อประชาชนกล่าวอย่างนี้แล้ว 
ท้าวสักกะจอมทวยเทพได้กล่าวตอบประชาชนพวกนั้นด้วยคาถา ว่าดังนี้:- 
พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเป็นนักปราชญ์ ทรงแกอินทรีย์ 
ทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ผ่องแผ้วหาบุคคลเปรียบมิได้ ไกลจาก 
กิเลส เสด็จไปดีแล้วในโลก ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้น. 

ทรงรับพระเวฬุวันเป็นสังฆิกาวาส 

[๖๓] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่พระราชนิเวศน์ของพระเจ้า 
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้นถึงแล้ว ประทับนึ่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่เขาจัดถวายพร้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์. จึงพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
ด้วยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ จนให้พระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ 
ทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาตร ห้ามภัตแล้ว จึงประทับนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ท้าวเธอได้ทรง 
พระราชดำริว่า พระผู้มีพระภาคพึงประทับอยู่ ณ ที่ไหนดีหนอ ซึ่งจะเป็นสถานที่ไม , ไกล ไม่ใกล้ 
จากบ้านนัก สะดวกด้วยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ็าได้ กลางวัน 
ไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กึกก้อง ปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออก ควรเป็น 
ที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด และควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัย. แล้วได้ทรงพระราช 
ดำริต่อไปว่า สวนเวฬุวันของเรานี้แล ไม , ไกลไม , ใกล้จากบ้านนัก สะดวกด้วยการคมนาคม ควรที่ 
ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะพึงเข้าไปเฝ็าได้ กลางวันไม , พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่ 
กึกก้อง ปราศจากลมแต่ชนที่เข้าออก ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด และควร 
เป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัย ผิฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬุวันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข ดังนี้. ลำดับนั้น จึงทรงจับพระสุวรรณภิงคาร ทรงหลั่งนี้าท้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาค 
ด้วยพระราชดำรัสว่า หม่อมฉันถวายสวนเวฬุวันนั่นแก , ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 56 

พระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้ว. และทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
ทรงเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา แล้วเสด็จลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ. 

ต่อมา พระองค์ทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม. 

ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จบ. 

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา 
พระอัสสชิเถระ 

[๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล สญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในพระนครราชคฤห์ พร้อมด้วย 
ปริพาชกบริษัทหมู , ใหญ่ จำนวน ๒๕๐ คน. ก็ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะประพฤติ 
พรหมจรรย์อยู่ในสำนักสญชัยปริพาชก. ท่านทั้งสองได้ทำกติกากันไว้ว่า ผู้ใดบรรลุอมตธรรมก่อน 
ผู้นั้นจงบอกแก่อีกคนหนึ่ง. ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระอัสสชินุ่งอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวร 
เช้าไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห์มีมรรยาทก้าวไป ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน 
น่าเลื่อมใส มีนัยน์ตาทอดลง ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ. สารีบุตรปาริพาชกได้เห็นท่านพระอัสสชิ 
กำลังเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ มีมรรยาทก้าวไป ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน 
เหยียดแขน น่าเลื่อมใส มีนัยน์ตาทอดลง ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ ครั้นแล้วได้มีความดำริว่า 
บรรดาพระอรหันต์ หรือท่านผู้ได้บรรลุพระอรหัตมรรคในโลก ภิกษุรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่ 
ถ้ากระไร เราพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนี้แล้วถามว่า ท่านบวชเฉพาะใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน 
หรือท่านชอบใจธรรมของใคร? แล้วได้ดำริต่อไปว่า ยังเป็นกาลไม , สมควรจะถามภิกษุรูปนี้เพราะ 
ท่านกำลังเข้าละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาต ผิฉะนั้น เราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังๆ เพราะเป็น 
ทางอันผู้มุ่งประโยชน์ทั้งหลายจะต้องสนใจ. ครั้งนั้น ท่านพระอัสสชิเที่ยวบิณฑบาตในพระนคร 
ราชคฤห์ ถือบิณฑบาตกลับไป. จึงสารีบุตรปริพาชกเข้าไปหาท่านพระอัสสชิ ถึงแล้วได้พูด 
ปราศรัยกับท่านพระอัสสชิ ครั้นผ่านการพูดปราศรัยพอให้เป็นที่บันเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว 
ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนหนึ่ง. สารีบุตรปริพาชกยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กล่าวกำนี้ 
กะท่านพระอัสสชิว่า อินทรีย์ของท่านผ่องใส ผิวพรรณของท่านบริสุทธิผุดผ่อง ท่านบวช 
เฉพาะใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมของใคร ขอรับ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 57 

อ. มีอยู่ ท่าน พระมหาสมณะศากยบุตร เสด็จออกทรงผนวชจากศากยตระกูล เรา 
บวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเรา และเรา 
ชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น. 

สา. ก็พระศาสดาของท่านสอนอย่างไร แนะนำอย่างไร? 

อ. เราเป็นคนใหม่ บวชยังไม่นาน เพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม , อาจแสดงธรรมแก , ท่าน 
ได้กว้างขวาง แต่จักกล่าวใจความแก่ท่านโดยย่อ. 

สา. น้อยหรือมาก นิมนต์กล่าวเถิด ท่านจงกล่าวแต่ใจความแก , ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้อง 
การใจความอย่างเดียว ท่านจักทำพยัญชนะให้มากทำไม. 

พระอัสสชิเถระแสดงธรรม 

[๖๕] ลำดับนั้น ท่านพระอัสสชิ ได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริพาชก ว่าดังนี้:- 
ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรม 
เหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติ 
ทรงสั่งสอนอย่างนี้. 

สารีบุตรปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม 

[๖๖] ครั้นได้ฟิงธรรมปริยายนี้ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดา ได้เกิดขึ้นแก่ 
สารีบุตรปริพาชก 

ธรรมนี้แหละถ้ามีก็เพียงนี้เท่านั้น ท่านทั้งหลายจงแทง 
ตลอดบทอันหาความโศกมิได้ บทอันหาความโศกมิได้นี้ 
พวกเรายังไม , เห็น ล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกัลปึ. 

สารีบุตรปริพาชกเปลื้องคำปฏิญญา 

[๖๗] เวลาต่อมา สารีบุตรปริพาชกเข้าไปหาโมคคัลลานปริพาชก. โมคคัลลานปริพาชก 
ได้เห็นสารีบุตรปริพาชกเดินมาแต่ไกล ครั้นแล้วได้ถามสารีบุตรปริพาชกว่า ผู้มีอายุ อินทรีย์ 
ของท่านผ่องใส ผิวพรรณของท่านบริสุทธิผุดผ่อง ท่านได้บรรลุอมตธรรมแล้วกระมังหนอ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 58 

สา. ถูกละ ผู้มีอายุ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว. 

โมค. ท่านบรรลุอมตธรรมได้อย่างไร ด้วยวิธีไร? 

สา. ผู้มีอายุ วันนี้เราได้เห็นพระอัสสชิกำลังเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ มี 
มรรยาทก้าวไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยียดแขน คู้แขน น่าเลื่อมใส มีนัยน์ตาทอดลง ถึง 
พร้อมด้วยอิริยาบถ ครั้นแล้วเราได้มีความดำริว่า บรรดาพระอรหันต์หรือท่านผู้ได้บรรลุอรหัตมรรค 
ในโลก ภิกษุรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่ ถ้ากระไร เราพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนี้แล้วถามว่า ท่าน 
บวชเฉพาะใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมของใคร เรานั้นได้ยั้งคิดว่า ยัง 
เป็นกาลไม่สมควรจะถามภิกษุรูปนี้เพราะท่านยังกำลังเข้าละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาต ผิฉะนั้น 
เราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังๆ เพราะเป็นทางอันผู้มุ่งประโยชน์ทั้งหลายจะต้องสนใจ ลำดับ 
นั้น พระอัสสชิเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ ถือบิณฑบาตกลับไปแล้ว ต่อมา เราได้เข้า 
ไปหาพระอัสสชิ ครั้นถึงแล้ว ได้พูดปราศรัยกับพระอัสสชิ ครั้นผ่านการพูดปราศรัยพอให้เป็น 
ที่บันเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เรายืนอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่งแล้ว ได้กล่าวคำนี้ต่อพระอัสสชิว่า อินทรีย์ของท่านผ่องใส ผิวพรรณของท่านบริสุทธ 
ผุดผ่อง ท่านบวชเฉพาะใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมของใคร ขอรับ? 

พระอัสสชิตอบว่า มีอยู่ ท่าน พระมหาสมณะศากยบุตรเสด็จออกทรงผนวชจากศากยตระกูล เรา 
บวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เราได้ถามพระอัสสชิต่อไปว่า ก็พระศาสดาของ 
ชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เราได้ถามพระอัสสชิต , อไปว่า ก็พระศาสดาของ 
ท่านสอนอย่างไร แนะนำอย่างไร? พระอัสสชิตอบว่า เราเป็นคนใหม่ บวชยังไม่นาน เพิ่งมา 
สู่พระธรรมวินัยนี้ไม , อาจแสดงธรรมแก่ท่านได้กว้างขวาง แต่จักกล่าวใจความแก่ท่านโดยย่อ เรา 
ได้เรียนว่า น้อยหรือมาก นิมนต์กล่าวเถิด ท่านจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการ 
ใจความอย่างเดียว ท่านจักทำพยัญชนะให้มากทำไม. 

[๖๘] ผู้มีอายุ ครั้งนั้น พระอัสสชิ 1 ได้กล่าวธรรมปริยายนี้ว่าดังนี้:- 
ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุ 
แห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น 
พระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 59 

โมคคัลลานปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม 

[๖๙] ครั้นได้พีงธรรมปริยายนี้ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดา ได้เกิดขึ้นแก่ 
โมคคัลลานปริพาชก 

ธรรมนี้แหละถ้ามีก็เพียงนี้เท่านั้น ท่านทั้งหลายจงแทงตลอดบทอันหาความ 
โศกมิได้ บทอันหาความโศกมิได้นี้พวกเรายังไม , เห็น ล่วงเลยมาแล้ว 
หลายหมื่นคัลปึ. 

สองสหายอำลาอาจารย์ 

[๗๐] ครั้งนั้น โมคคัลลานปริพาชกได้กล่าวชักชวนสารีบุตรปริพาชกว่า ผู้มีอายุ เรา 
พากันไปสำนักพระผู้มีพระภาคเถิด เพราะพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระศาสดาของเรา. 

สารีบุตรปริพาชกกล่าวว่า ผู้มีอายุ ปริพาชก ๒๕๐ คนนี้อาศัยเรา เห็นแก , เรา จึงอยู่ใน 
สำนักนี้เราจงบอกกล่าวพวกนั้นก่อน พวกนั้นจักทำตามที่เข้าใจ. 

ลำดับนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะพากันเข้าไปหาปริพาชกเหล่านั้น ครั้นถึงแล้วได้กล่าว 
คำนี้ต่อพวกปริพาชกนั้นว่า ท่านทั้งหลาย เราจะไปในสำนักพระผู้มีพระภาค เพราะพระผู้มีพระภาค 
นั้นเป็นพระศาสดาของเรา. 

พวกปริพาชกตอบว่า พวกข้าพเจ้าอาศัยท่าน เห็นแก่ท่านจึงอยู่ในสำนักนี้ล้าท่าน 
ชักประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะ พวกข้าพเจ้าทั้งหมด ก็ชักประพฤติพรหมจรรย์ใน 
พระมหาสมณะด้วย. 

ต่อมา สารีบุตรโมคคัลลานะได้พากันเข้าไปหาท่านสญชัยปริพาชก ครั้นถึงแล้วได้เรียน 
ว่า ท่านขอรับ พวกกระผมจะไปในสำนักพระผู้มีพระภาค เพราะพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระ 
ศาสดาของพวกกระผม 

สญชัยปริพาชกพูดห้ามว่า อย่าเลย ท่านทั้งหลาย อย่าไปเลย เราทั้งหมด ๓ คน 
ชักช่วยกันบริหารคณะนี้. 

แม้ครั้งที่ ๒ -.. 

แม้ครั้งที่สาม สารีบุตรโมคคัลลานะได้กล่าวคำนี้ต , อสญชัยปริพาชกว่า ท่านขอรับ พวก 
กระผมจะไปในสำนักพระผู้มีพระภาค เพราะพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระศาสดาของพวกกระผม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 60 

สญชัยปริพาชกพูดห้ามว่า อย่าเลย ท่านทั้งหลาย อย่าไปเลย เราทั้งหมด ๓ คน 
จักช่วยกันบริหารคณะนี้. 

ครั้งนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะพาปริพาชก ๒๕๐ คนนั้น มุ่งไปทางที่จะไปพระวิหาร 
เวฬุวัน. ก็โลหิตร้อนได้พุ่งออกจากปากสญชัยปริพาชกในที่นั้นเอง. 

ทรงพยากรณ์พระอัครสาวก 

[๗๑] พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นสารีบุตรโมคคัลลานะมาแต่ไกลเทียว ครั้น 
แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สหายสองคนนั้น คือโกลิตะ และอุปติสสะ 
กำลังมานั่น จักเป็นคู , สาวกของเรา จักเป็นคู่อันเจริญชั้นเยี่ยมของเรา 
ก็สหายสองคนนั้นพ้นวิเศษแล้ว ในธรรมอันเป็น 
ที่สิ้นอุปธิ อันยอดเยี่ยม มีญาณวิสัยอันลึกซึ้ง 
ยังมาไม , ทันถึงพระวิหารเวฬุวัน พระศาสดา 
ทรงพยากรณ์ ว่าดังนี้ 

สหายสองคนนี้คือ โกลิตะและอุปติสสะกำลัง 
มานั่น จักเป็นคู , สาวกของเรา จักเป็นคู่อันเจริญ 
ชั้นเยี่ยมของเรา. 

เข้าเฝ็าทูลขอบรรพชาอุปสมบท 

[๗๒] ครั้งนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะได้พากันเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงแล้ว 
ได้ซบเศียรลงที่พระบาทของผู้มีพระภาค แล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคว่า ขอ 
พวกข้าพระพุทธเจ้า พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาค พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ดังนั้แล้วได้ตรัสต่อไปว่า ธรรมอัน 
เรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท่าที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

พระวาจานั้นแล ได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น. 

เสียงติเตียน 

[๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกกุลบุตรชาวมคธที่มีชื่อเสียงๆ พากันประพฤติพรหมจรรย์ 
ในพระผู้มีพระภาค. ประชาชนพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะโคดมปฏิบัติเพื่อ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 61 

ให้ชายไม่มีบุตร พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อให้หญิงเป็นหม้าย พระสมฌโคดมปฏิบัติเพื่อตัดสกุล 
บัดนี้พระสมณโคดมให้ชฎิลพันรูปบวชแล้ว และให้ปริพาชกศิษย์ของท่านสญชัย ๒๕๐ คนนี้ 
บวชแล้ว และกุลบุตรชาวมคธที่มีชื่อเสียงๆ พากันประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดม. 

อนึ่ง ประชาชนได้เห็นภิกษุทั้งหลายแล้วได้โจทย์ด้วยคาถานี้ว่าดังนี้:- 
พระมหาสมณะเสด็จมาสู่พระนครคอกเขาของ 
ชาวมคธแล้ว ได้ทรงนำปริพาชกพวกสญชัย 
ทั้งปวงไปแล้ว บัดนี้จักทรงนำใครไปอีกเล่า. 

[๗๔] ภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงนั้นจักอยู่ไม , ได้นาน จักอยู่ได้เพียง 
๗ วันเท่านั้น พ้น ๗ วันก็จักหายไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าชนเหล่าใดกล่าวหาต่อพวกเธอ ด้วย 
คาถานี้ ว่าดังนี้:- 

พระมหาสมณะเสด็จมาสู่พระนครคอกเขาของ 
ชาวมคธแล้ว ได้ทรงนำปริพาชกพวกสญชัย 
ทั้งปวงไปแล้ว บัดนี้จักทรงนำใครไปอีกเล่า. 

[๗๕] พวกเธอจงกล่าวโต้ตอบต่อชนเหล่านั้น ด้วยคาถานี้ว่าดังนี้:- 
พระตถาคตทั้งหลายผู้แกล้วกล้ามาก ย่อมทรง 
นำชนทั้งหลายไปด้วยพระสัทธรรม เมื่อชน 
ทั้งหลายอันพระองค์ทรงนำไปอยู่โดยธรรม ผู้ 
เข้าใจอย่างนี้จะริษยาท่าไม. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนทั้งหลายได้เห็นภิกษุทั้งหลายแล้ว ย่อมกล่าวหาด้วยคาถานี้ 
ว่าดังนี้:- 

พระมหาสมณะเสด็จมาสู่พระนครคอกเขาของ 
ชาวมคธแล้ว ได้ทรงนำปริพาชกพวกสญชัย 
ทั้งปวงไปแล้ว บัดนี้จักทรงนำใครไปอีกเล่า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 62 

ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวโต้ตอบต่อประชาชนพวกนั้น ด้วยคาถานี้ ว่าดังนี้:- 
พระตถาคตทั้งหลายผู้แกล้วกล้ามาก ย่อมทรง 
นำชนทั้งหลายไปด้วยพระสัทธรรม เมื่อชน 
ทั้งหลายอันพระองค์ทรงนำไปอยู่โดยธรรม ผู้ 
เข้าใจอย่างนี้จะริษยาทำไม. 

[๗๖] ประชาชนกล่าวอย่างนี้ว่า ได้ยินว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทรงนำชน 
ทั้งหลายไปโดยธรรม ไม่ทรงนำไปโดยอธรรม. 

เสียงนั้นได้มีเพียง ๗ วันเท่านั้น พ้น ๗ วันก็หายไป. 

พระสารีบุตรพระโมคดัลลานะบรรพชา จบ. 

จตุตถภาณวาร จบ 

ต้นเหตุอุปัชฌายวัตร 

[๗๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไม่มีอุปัชฌาย์ ไม่มีใครตักเตือน ไม่มีใคร 
พรํ่าสอน ย่อมนุ่งห่มไม , เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควร เที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกำลัง 
บริโภค ย่อมน้อมบาตรสำหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบนของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควร 
เคี้ยวบ้าง ข้างบนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเอง 
มาฉัน แบ้ในโรงอาหารก็เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่. 

คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จึงได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควร เที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกำลังบริโภค ได้ 
น้อมบาตรสำหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบนของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควรเคี้ยวบ้าง ข้าง 
บนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉัน แบ้ใน 
โรงอาหารก็ได้เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่ เหมือนพวกพราหมณ์ในสถานที่เลี้ยงพราหมณ์ 
ฉะนั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 63 

[๗๘] ภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่ 
เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควร เที่ยวบิณฑบาต 
เมื่อประชาชนกำลังบริโภค ได้น้อมบาตรสำหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบนของควรบริโภคน้าง 
ข้างบนของควรเคี้ยวบ้าง ข้างบนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง 
ด้วยตนเองมาฉัน แม้ในโรงอาหารก็ได้เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่ ดังนี้แล้วกราบทูล 
ความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ประชุมภิกษุสงฆ์ทรงสอบถาม 

[๗๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุ 
ทั้งหลาย นุ่งห่มไม , เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควรเที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกำลังบริโภค 
ย่อมน้อมบาตรสำหรับเที่ยวบิณฑบาต เข้าไปข้างบนของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควรเคี้ยวบ้าง 
ข้างบนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉัน แบ้ 
ในโรงอาหารก็เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม , ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำ ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้น จึง 
ได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม , สมควรเที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกำลังบริโภค ได้น้อม 
บาตรสำหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบนของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควรเคี้ยวบ้าง ข้างบน 
ของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉัน แบ้ใน 
โรงอาหารก็ได้เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้น 
นั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ 
เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อ 
ความเป็นอย่างลื่นของชนบางพวกผู้เลื่อมใสแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 64 

ทรงอนุญาตอุปัชฌายะ 

[๘๐] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว จึงตรัส 
โทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่ 
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุง 
ง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความกำจัด ความขัดเกลา อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม 
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่ 
เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌายะ อุปัชฌายะจัก 
ตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิริหาริกฉันบุตร สัทธิริหาริกจักตั้งชิตสนิทสนมในอุปัชฌายะฉันบิดา เมื่อ 
เป็นเช่นนี้อุปัชฌายะและสัทธิริหาริกนั้น ต่างจักมีความเคารพ ยำเกรง ประพฤติกลมเกลียวกัน 
อยู่ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสัทธิวิหาริกพึงถืออุปัชฌายะอย่างนี้. 

วิธีถืออุปัชฌายะ 

สิทธิวิหาริกนั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว 
กล่าวคำอย่างนี้๓ หน 

ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า, ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะ 
ของข้าพเจ้า, ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า. 

อุปัชฌายะรับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อุบายละ สมควรละ หรือรับว่า จงยังความ 
ปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด ดังนี้ก็'ได้ 

รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยกายด้วยวาจาก็ได้ เป็นอันสัทธิริหาริกถืออุปัชฌายะ 

แล้ว 

ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม , รับด้วยทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันสิทธิริหาริกถือ 
อุปัชฌายะ. 

อุปัชฌายวัตร 

[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกพึงประพฤติชอบในอุปัชฌายะ. 

วิธีประพฤติชอบในอุปัชฌายะนั้น มีดังต่อไปนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 65 

สัทธิวิหาริกพึงลุกแต่เช้าตรู , ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้วถวายไม้ชำระฟ้น 
ถวายนั้าล้างหน้า ปูอาสนะไว้ 

ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะแล้วห้อมยาคูเข้าไปถวาย เมื่ออุปัชฌายะดื่มยาคูแล้ว พึงถวายนา 
รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้ เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว พึงเก็บ 
อาสนะ 

ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 

ถ้าอุปัชฌายะประสงค์จะเข้าบ้าน พึงถวายผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึงถวายประคดเอว 
พึงพับผ้าสังฆาฏิเป็นชั้นถวาย พึงล้างบาตรแล้วถวายพร้อมทั้งนั้าด้วย 

ถ้าอุปัชฌายะปรารถนาจะให้เป็นปัจฉาสมณะ พึงปกปิดมณฑล ๓ นุ่งให้เป็นปริมณฑล 
แล้วคาดประคตเอว ห่มสังฆาฏิ ทำเป็นชั้น กลัดดุม ล้างบาตรแล้ว ถือไป เป็นปัจฉาสมณะ 
ของอุปัชฌายะ ไม , พึงเดินให้ห่างนัก ไม่พึงเดินให้ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร 

เมื่ออุปัชฌายะกำลังพูด ไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่าง อุปัชฌายะกล่าวถ้อยคำใกล้ต่อ 
อาบัติ พึงห้ามเสีย 

เมื่อกลับ พึงมาก่อน แล้วปูอาสนะที่นั่งฉันไว้ พึงเตรียมนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า 
กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงถวายผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา. 

ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดไว้ครู , หนึ่ง แต่ไม , พึงผึ่งทั้งไว้ที่แดด 

พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง 
พึงทำประคตเอวไว้ในขนดอันตรวาสก. 

ถ้าบิณฑบาตมี และอุปัชฌายะประสงค์จะฉัน พึงถวายนา แล้วน้อมบิณฑบาตเข้าไปถวาย 
พึงถามอุปัชฌายะด้วยนั้าฉัน เมื่ออุปัชฌายะฉันแล้ว พึงถวายนั้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อย่าให้ 
กระทบ ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้งแล้ว ผึ่งไว้ที่แดดครู , หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทั้งไว้ที่แดด 

พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ 
ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม , มีสิ่งใดรอง 

เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเตียง 
แล้วทำชายไว้ข้างนอก ทำขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 66 

เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บนาล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า 
ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 

ถ้าอุปัชฌายะใคร่จะสรงนั้า พึงขัดนั้าสรงถวาย ถ้าต้องการนั้าเย็น พึงขัดนั้าเย็นถวาย 
ถ้าต้องการนั้าร้อน พึงขัดนั้าร้อนถวาย. 

ถ้าอุปัชฌายะประสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่งสำหรับเรือนไฟแล้ว 
เดินตามหลังอุปัชฌายะไป ถวายตั่งสำหรับเรือนไฟแล้ว รับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
พึงถวายจุณ ถวายดิน 

ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้า 
ข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนึ่งเบียดภิกษุผู้เถระ ไม่พึงห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงทำ 
บริกรรม แก , อุปัชฌายะในเรือนไฟ 

เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังออกจาก 
เรือนไฟ 

พึงทำบริกรรมแก , อุปัชฌายะแม้ในนั้า อาบเสร็จแล้ว พึงขึ้นมาก่อน ทำตัวของตน 
ให้แห้งนา นุ่งผ้าแล้ว พึงเช็ดนั้าจากตัวของอุปัชฌายะ พึงถวายผ้านุ่ง พึงถวายผ้าสังฆาฏิ 
ถือตั่งสำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ เตรียมนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ 
พึงถามอุปัชฌายะด้วยนั้าฉัน. 

ถ้าประสงค์จะเรียนบาลี พึงขอให้อุปัชฌายะแสดงบาลีขึ้น 

ถ้าประสงค์จะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม. 

อุปัชฌายะอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงปัดกวาดเสีย 
เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกก่อน แล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนลัาปูนึ่ง 
และผ้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

เตียงตั่ง ลัทธิ : วิ'หาริกพึงยกตํ่าๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบ 
ประตู ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง 
พึงขนออกตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกวางไว้ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 67 

ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ด 
เสีย ถ้าฝาเขาทำบริกรรมด้วยนํ้ามัน หรือพื้นเขาทาสีดำขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบนํ้าบิดแล้วเช็ดเสีย 
ถ้าพื้นเขามิได้ทำ พึงเอานํ้าประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วิหารพึงด้วยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ 
ทิ้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดด ชำระ เคาะปิด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเตียง 
พึงผึ่งแดด ขัด เช็ด แล้วขนกลับตั้งไว้ที่เดิม เตียงตั่ง พึงผึ่งแดดขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อย่าให้ 
ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน 
ผ้าปูนึ่ง ด้าปูนอน พึงผึ่งแดด ทำให้สะอาด ตบเสีย แล้วนำกลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถน 
พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ดถูเสียแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม 

พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งขับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ 
ใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง 

เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แล้ว 
แล้วทำชายไว้ข้างนอก ทำขนดไว้ข้างใน แล้วเก็บจีวร. 

ถ้าลมเจือด้วยผงคลีพัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้าพัดมาแต่ 
ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าพัดมาแต่ทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ 
ถ้าพัดมาแต่ทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวัน กลางคืนพึงปิด 
ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน กลางคืนพึงเปิด. 

ถ้าบริเวณ ซุ้มนํ้า โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัดกวาดเสีย ถ้านาฉันทิ้าใช้ไม่มี 
พึงขัดตั้งไว้ ถ้าทิ้าในหม้อชำระไม่มี พึงตักนามาไว้ในหม้อชำระ. 

ถ้าความกระสันบังเกิดแก่อุปัชฌายะ ลัทธิริหาริกพึงช่วยระงับ หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ 
ช่วยระงับ หรือพึงทำธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น ถ้าความรำคาญบังเกิดแก่อุปัชฌายะ ลัทธิริหาริก 
พึงช่วยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงทำธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น ถ้า 
ความเห็นผิดบังเกิดแก , อุปัชฌายะ ลัทธิริหาริกพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือ 
พึงทำธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น. ถ้าอุปัชฌายะต้องอาบัติหนักควรปริวาส ลัทธิวิหาริกพึงทำความ 
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่อุปัชฌายะ ถ้าอุปัชฌายะควรชักเข้าหา 
อาบัติเดิม ลัทธิวิหาริกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักอุปัชฌายะ 
เข้าหาอาบัติเดิม ถ้าอปัชฌายะควรมานัต ลัทธิริหาริกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอบายอย่างไร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 68 

หนอ สงฆ์พึงให้มานัตแก่อุปัชฌายะ ถ้าอุปัชฌายะควรอัพภาน สัทธิริหาริกพึงทำความขวนขวายว่า 
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานอุปัชฌายะ. 

ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะทำกรรมแก , อุปัชฌายะ คือ ตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม 
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม สัทธิ , วิ'หาริก พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร 
หนอ สงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่อุปัชฌายะ หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออุปัชฌายะ 
นั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนึยกรรม 
แล้ว สัทธิริหาริกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ อุปัชฌายะ พึงประพฤติชอบ 
พึงหายเย่อหยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย. 

ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องซัก สัทธิริหาริกพึงซัก หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วย 
อุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอุปัชฌายะ ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องทำ สัทธิริหาริก 
พึงทำ หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำจีวรของอุปัชฌายะ 
ถ้านั้าย้อมของอุปัชฌายะจะต้องต้ม สี'ทธิ'วิ , หา , ริกพึงต้ม หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มนั้าย้อมของอุปัชฌายะ ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องย้อม ลัทธิ : วิ'หาริก 
พึงย้อม หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอุปัชฌายะ 
เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดีๆ เมื่อหยาดนั้าย้อมยังหยดไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีก 
ไปเสีย. 

สัทธิริหาริกไม , บอกอุปัชฌายะก่อน ไม่พึงให้บาตรแก , ภิกษุบางรูป ไม , พึงรับบาตรของ 
ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้จีวรแก , ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูป ไม , พึงให้บริขารแก่ภิกษุ 
บางรูป ไม่พึงรับบริขารของภิกษุบางรูป ไม่พึงปลงผมให้ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปปลงผม 
ให้ ไม่พึงทำบริกรรม ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปทำบริกรรมให้ ไม , พึงทำความขวนขวายแก , ภิกษุบางรูป 
ไม่พึงสั่งให้ภิกษุบางรูปทำความขวนขวาย ไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป ไม่พึงพาภิกษุ 
บางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ ไม่พึงนำบิณฑบาตไปให้ภิกษุบางรูป ไม , พึงให้ภิกษุบางรูปนำบิณฑบาต 
มาให้ ไม , ลาอุปัชฌายะก่อน ไม่พึงเข้าน้าน ไม่พึงไปป่าช้า ไม่พึงหลีกไปสู่ทิศถ้าอุปัชฌายะ 
อาพาธ พึงพยาบาทจนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าจะหาย. 

อุปัชฌายวัตร จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 69 
สัทธิวิหาริกวัตร 

[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิริหาริก. 

วิธีประพฤติชอบในสัทธิริหาริกนั้น มีดังต่อไปนี้:- 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์ สัทธิริหาริก ด้วยสอนบาลี 
และอรรถกถา ด้วยให้โอวาทและอนุสาสนี. 

ถ้า อุปัชฌายะมีบาตร สัทธิ วิหาร กไม่มีบาตร อุปัชฌายะพึงให้บาตรแก่สัทธิ วิหาร ก หรือ 
พึงทำความขวนขวาย ว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก 

ถ้าอุปัชฌายะมีจีวร สัทธิวิหารกไม่มีจีวร อุปัชฌายะพึงให้จีวรแก่สัทธิวิหาริก หรือ 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแก่สัทธิริหาริก 

ถ้าอุปัชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริกไม , มีบริขาร อุปัชฌายะ พึงให้บริขารแก่สัทธิวิหาริก 
หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแก่สัทธิริหาริก. 

ถ้าสัทธิ วิหาร กอาพาธ อุปัชฌายะพึงลุกแต่เช้าตรู่ แล้วให้ไม้ชำระฟ้น ให้'นํ้าล้างหน้า 
ปูอาสนะไว้ 

ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะแล้ว นำยาคูเข้าไปให้ เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแล้ว พึงให้นา 
รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้ เมื่อสัทธิหาริกลุกแล้ว 
พึงเก็บอาสนะ ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 

ถ้าสัทธิวิหารกประสงค์จะเข้าม้าน พึงให้ผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึงให้ประคตเอว 
พึงพับสังฆาฏิเป็นชั้นให้ พึงล้างบาตรแล้วให้พร้อมทั้งนั้าด้วย พึงปูอาสนะที่นั่งฉันไว้ ด้วยกำหนด 
ในใจว่าเพียงเวลาเท่านั้สัทธิริหาริกจักกลับมา นั้าล้างเม้า ตั่งรองเม้า กระเบื้องเช็ดเม้า 
พึงเตรียมตั้งไว้ พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงให้ผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา. 

ล้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดไว้ครู่หนึ่ง แต่ไม , พึงผึ่งทั้งไว้ที่แดด 

พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับ 
ตรงกลาง พึงทำประคตเอวไว้ในขนดอันตรวาสก. 

ล้าบิณฑบาตมี และสัทธิวิหารกประสงค์จะฉัน พึงให้นั้าแล้วนำบิณฑบาตเข้าไปให้ 
พึงถามสัทธิ , วิหาริกด้วยนั้าฉัน เมื่อสัทธิริหาริกฉันแล้ว พึงให้นั้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อย่าให้ 
กระทบ ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วพึงผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง แต่ไม , พึงผึ่งทั้งไว้ที่แดด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 70 

พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งขับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ 
ใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง 

เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเตียง 
แล้วทำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างในแล้วจึงเก็บจีวร 

เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บนาล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า 
ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 

ถ้าสัทธิริหาริกใคร่จะสรงนั้า พึงขัดนั้าสรงให้ ถ้าต้องการนั้าเย็น พึงขัดนั้าเย็นให้ 
ถ้าต้องการนั้าร้อน พึงขัดนั้าร้อนให้. 

ถ้าสัทธิวิหาริกปิระสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่งสำหรับเรือนไฟไป 
แล้วให้ตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วรับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้ดิน 

ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้า 
ทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนึ่งเบียดภิกษุผู้เถระ ไม่พึงห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงทำ 
บริกรรมแก่สัทธิริหาริกในเรือนไฟ 

เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง ออกจาก 
เรือนไฟ 

พึงทำบริกรรมแก่สัทธิริหาริก แท้ในนำ อาบเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อน ทำตัวของตน 
ให้แห้งนั้า นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดนั้าจากตัวของสัทธิริหาริก พึงให้ผ้านุ่ง พึงให้ผ้าสังฆาฏิ พึงถือตั่ง 
สำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ เตรียมนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ 
พึงถามสัทธิริหาริกด้วยนั้าฉัน. 

สัทธิวิหาริกอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงปัดกวาดเสีย 
เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกก่อนแล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนด้าปูนึ่ง 
และด้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

เตียงตั่ง อุปัชฌายะพึงยกตํ่าๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตู 
ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 71 

พึงขนออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไว้ที่เดิม แล้วขนออกวางไว้ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและมุมห้อง พึง 
เช็ดเสีย ล้าฝาเขาทำบริกรรมด้วยนํ้ามัน หรือพื้นเขาทาสีดำขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบนํ้าบิดแล้วเช็ดเสีย 
ถ้าพื้นเขามิได้ทำ พึงเอานาประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วิหารพึงด้วยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ 
ทิ้งเลีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดด ชำระ เคาะ ปัดแล้ว ขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเตียง พึง 
ผึ่งแดด ขัด เช็ดแล้ว ขนกลับไว้ในที่เดิม เตียงตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อย่าให้ 
ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก 
หมอน ผ้าปูนึ่ง ผ้าปูนอน พึงผึ่งแดด ทำให้สะอาด ตบเสีย แล้วนำกลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถน 
พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเลีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม 

พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งขับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ 
ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงวางบาตรบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง 

เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเตียงแล้ว 
ทำชายไว้ข้างนอก ทำขนดไว้ข้างในแล้วจึงเก็บจีวร. 

ถ้าลมเจือด้วยผลคลีพัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้าพัดมา 
แต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าพัดมาแต่ทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ 
ถ้าพัดมาแต่ทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว พึงเปิดหน้าต่างกลางวัน พึงปิดกลางคืน 
ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน พึงเปิดกลางคืน. 

ถ้าบริเวณ ซุ้มนํ้า โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัดกวาดเสีย ล้าทิ้าฉันทิ้าใช้ไม่มี 
พึงขัดตั้งไว้ ถ้าทิ้าในหม้อชำระไม่มี พึงตักทิ้ามาไว้ในหม้อชำระ. 

ถ้าความกระสันบังเกิดแก , ลัทธิ : วิหาริก อุปัชฌายะพึงช่วยระงับหรือพึงวานภิกษุอื่นให้ 
ช่วยระงับ หรือพึงทำธรรมกถาแก , สัทธิริหาริกนั้น ถ้าความรำคาญบังเกิดแก่สัทธิริหาริก อุปัชฌาย 
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงทำธรรมกถาแก , ลัทธิ : วิหาริกนั้น ถ้าความ 
เห็นผิดบังเกิดแก , สัทธิริหาริก อป้ชฌายะพึงให้สละเลีย หรือพึงวานภิกษอื่นให้ช่วย หรือพึงทำ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 72 

ธรรมกถาแก่สัทธิริหาริกนั้น. ถ้าสัทธิริหาริกต้องอาบัติหนัก ควรปริวาส อุปัชฌายะพึงทำความ 
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่สัทธิวิหาริก ถ้าสัทธิริหาริกควรชักเข้า 
หาอาบัติเติม อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักสัทธิริหาริก 
เข้าหาอาบัติเติม ถ้าสัทธิวิหาริกควรมานัต อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร 
หนอ สงฆ์พึงให้มานัตแก่สัทธิริหาริก ถ้าสัทธิริหาริกควรอัพภาน อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวาย 
ว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานสัทธิริหาริก. 

ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะทำกรรมแก่สัทธิริหาริก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม 
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
สงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่สัทธิริหาริก หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรือสัทธิริหาริกนั้น 
ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว 
อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สัทธิริหาริกพึงประพฤติชอบ 
พึงหายเย่อหยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย. 

ถ้าจีวรของสัทธิริหาริกจะต้องซัก อุปัชฌายะพึงบอกว่า ท่านพึงซักอย่างนี้หรือพึงทำ 
ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของสัทธิวิหาริก ถ้าจีวรของ 
สัทธิวิหาริกจะต้องทำ อุปัชฌายะพึงบอกว่า ท่านพึงทำอย่างนี้หรือพึงทำความขวนขวายว่า 
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำจีวรของสัทธิวิหาริก ถ้านั้าย้อมของสัทธิริหาริกจะต้องต้ม 
อุปัชฌายะพึงบอกว่า ท่านพึงต้มอย่างนี้หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
ใครๆ พึงต้มนั้าย้อมของสัทธิริหาริก ถ้าจีวรของสัทธิริหาริกจะต้องย้อม อุปัชฌายะพึงบอกว่า 
ท่านพึงย้อมอย่างนี้หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของ 
สี'ทธิ , ริหาริก เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปมาให้ดีๆ เมื่อหยาดนี้าย้อมยังไม , ขาดสาย ไม่พึง 
หลีกไปเสีย. ถ้าสัทธิริหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าจะหาย. 


สัทธิวิหาริกวัตร จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 73 

การประณามและการให้ขมา 

[๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล สัทธิริหาริกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌายะทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนสัทธิริหาริกทั้งหลาย 
จึงไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌายะทั้งหลายเล่า แล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า สัทธิริหาริก 
ทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌายะทั้งหลาย จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนสัทธิริหาริกทั้งหลายจึง 
ไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌายะทั้งหลายเล่า ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกจะไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌายะไม , ได้ รูปใดไม่ประพฤติชอบ 
ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สัทธิริหาริกทั้งหลายยังไม , ประพฤติชอบอย่างเติม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ประณามสัทธิริหาริกผู้ 
ไม่ประพฤติชอบ 

วิธีประณาม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล อุปัชฌายะพึงประณามสัทธิริหาริกอย่างนี้ว่า ฉันประณามเธอ 
เธออย่าเข้ามา ณ ที่นี้เธอจงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย, พึงประณามว่า เธอไม่ต้องอุปฐากฉัน 
ดังนี้ก็ได้ 

อุปัชฌายะย่อมยังสัทธิริหาริกให้รู้ด้วยกายก็ได้ ให้รู้ด้วยวาจาก็ได้ ให้รู้ด้วยทั้งกายและ 
วาจาก็ได้ เป็นอันประณามแล้ว ล้ายังมิได้แสดงอาการกายให้รู้ ยังมิบอกให้รู้ด้วยวาจา ยัง 
มิได้แสดงอาการกายและวาจาให้รู้ สัทธิริหาริกไม , ชื่อว่าถูกประณาม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 74 

สมัยต่อมา สัทธิวิหาริกทั้งหลายถูกประณามแล้ว ไม , ขอให้อุปัชฌายะอดโทษ. ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้สัทธิวิหาริกขอให้อุปัชฌายะอดโทษ. 

สัทธิวิหาริกทั้งหลายไม่ยอมขอให้อุปัชฌายะอดโทษอย่างเดิม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกถูกประณาม 
แล้ว จะไม่ขอให้อุปัชฌายะอดโทษไม , ได้ รูปใดไม่ขอให้อุปัชฌายะอดโทษ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สมัยต่อมา อุปัชฌายะทั้งหลายอันพวกสัทธิริหาริกขอให้อดโทษอยู่ ก็ไม่ยอมอดโทษ. 

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้อุปัชฌายะอดโทษ. 

อุปัชฌายะทั้งหลายยังไม่ยอมอดโทษอย่างเดิม. พวกสัทธิวิหาริกหลีกไปเสียบ้าง สึก 
ไปเสียบ้าง ไปเข้ารีดเดียรถีย์เสียบ้าง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะอันพวกสัทธิริหาริกขอให้อดโทษอยู่ จะไม , 
ยอมอดโทษไม , ได้ รูปใดไม , ยอมอดโทษ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

[๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล อุปัชฌายะประณามสัทธิริหาริกผู้ประพฤติชอบ ไม่ประณาม 
ลัทธิ : วิ'หาริกผู้ประพฤติมิ'ชอบ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประพฤติชอบ อุปัชฌายะไม่พึงประณาม 
รูปใดประณามต้องอาบัติทูกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ลัทธิ : วิ , หาริกผู้ประพฤติมิ'ชอบ อุปัชฌายะ 
จะไม่ประณามไม , ได้ รูปใดไม่ประณามต้องอาบัติทูกกฏ. 

องค์แห่งการประณาม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประณามสัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ:- 
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะมิได้ 
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้ 
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้ 
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้ และ 
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 75 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประณามสัทธิริหาริก ผู้ประกอบด้วยองค์๕ นี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะไม่พึงประณามสัทธิริหาริก ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะ 
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง 
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง 
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง และ 
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะไม่พึงประณามสัทธิริหาริก ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ควรประณาม คือ 
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะมิได้ 
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้ 
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้ 
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้ และ 
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรประณาม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ควรประณาม คือ 
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะ 
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง 
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง 
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง และ 
๕. มีความหวังดีต่ออย่าง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม , ควรประณาม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อุปัชฌายะเมื่อไม่ประณาม มี 
โทษ เมื่อประณาม ไม , มีโทษ คือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 76 

๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะมิได้ 
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้ 
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้ 
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้ และ 
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล อุปัชฌายะ เมื่อไม่ประณาม 
มีโทษ เมื่อประณาม ไม่มีโทษ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อุปัชฌายะ เมื่อประณาม มีโทษ 
เมื่อไม , ประณามไม่มีโทษ คือ 

๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะ 
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง 
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง 
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง และ 
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล อุปัชฌายะ เมื่อประณาม 
มีโทษ เมื่อไม่ประณาม ไม่มีโทษ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 77 

มูลเหตุอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม 
เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง 

[๘๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย แล้วขอบรรพชา. 

ภิกษุทั้งหลายไม , ปรารถนาจะให้เธอบรรพชา. เมื่อเธอไม , ได้บรรพชาในสำนักภิกษุ จึงได้ซูบผอม 
เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองๆ ขึ้น มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น. พระผู้มีพระภาคทอด 
พระเนตรเห็นพราหมณ์นั้นซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัว 
สะพรั่งด้วยเอ็น ครั้นแล้วรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุไฉนพราหมณ์นั้น 
จึงได้ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นเล่า? 

ภิกษุทั้งหลายทูลว่า เพราะพราหมณ์นั่นเข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย แล้วขอบรรพชา ภิกษุ 
ทั้งหลายไม่ปรารถนาจะให้เธอบรรพชา เมื่อเธอไม , ได้บรรพชาในสำนักภิกษุ จึงได้ซูบผอม 
เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น พระพุทธเจ้าข้า. 

ทีนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครระลึกถึงบุญคุณ 
ของพราหมณ์นั้นได้บ้าง? เมื่อตรัสถามอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรได้ทูลคำนื้ต่อพระผู้มีพระภาค 
ว่า ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้อยู่ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ดูกรสารีบุตร ก็เธอระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้อย่างไรบ้าง? 

สา. พระพุทธเจ้าข้า เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเที่ยวบิณฑบาตอยู่ ณ พระนครราชคฤห์นี้ 
พราหมณ์ผู้นั้นได้สั่งให้ถวายภิกษา ๑ ทัพพี ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพราหมณ์นั้นได้ 
เท่านี้แล พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ดีละๆ สารีบุตร ความจริงสัตบุรุษทั้งหลาย เป็นผู้กตัญญกตเวที สารีบุตร 
ล้าเช่นนั้น เธอจงให้พราหมณ์นั้นบรรพชาอุปสมบทเถิด. 

สา. ข้าพระพุทธเจ้าจะให้พราหมณ์นั้นบรรพชาอุปสมบทอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า? 

อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรา 
ห้ามการอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ ซึ่งเราได้อนุญาตไว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการ 
อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 78 
วิธีให้อุปสมบท 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง 
ประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้อุปสมบท 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มี 
ชื่อนี้ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็น 
อุปัชฌายะ นี่เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มี 
ชื่อนี้ สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้ 
มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อผู้นี้ 
เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. 
การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้ 
นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ ผู้นี้ 
เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ 
การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น 
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ผู้มีชื่อนี้ สงฆ์อุปสมบทแล้ว มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

ภิกษุประพฤติอนาจาร 

[๘๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพออุปสมบทแล้ว ได้ประพฤติอนาจาร. ภิกษุ 
ทั้งหลายพากันกล่าวห้ามอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณอย่าได้ทำอย่างนั้น เพราะนั่นไม่ควร. เธอกล่าว 
อย่างนี้ว่า กระผมมิได้ขอร้องท่านทั้งหลายว่า ขอจงให้กระผมอุปสมบท ท่านทั้งหลายมิได้ลูก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 79 

ขอร้องแล้ว ให้กระผมอุปสมบทเพื่ออะไร. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มิได้รับการขอร้อง ไม่พึงอุปสมบทให้ รูปใด 
อุปสมบทให้ ต้องอาบัติทูกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกขอร้องอุปสมบทให้. 
วิธีขออุปสมบท 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอุปสัมปทาเปกขะพึงขออย่างนี้ 
อุปสัมปทาเปกขะนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลาย นั่ง 
กระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขออุปสมบทอย่างนี้ว่า 

ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดเอ็นดูยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด เจ้าข้า. พึง 
ขอแม้ครั้งที่สอง -.. พึงขอแม้ครั้งที่สาม ... 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้อุปสมบท 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มี 
ชื่อนี้. ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. ล้าความพร้อมพรั่งของ 
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. นี่เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มี 
ชื่อนี้ ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มี 
ท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ... 

ผู้มีชื่อนี้สงฆ์อุปสมบทแล้ว มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

พราหมณ์ขออุปสมบท 

[๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนทั้งหลายได้จัดตั้งลำดับภัตตาหารอันประณีตไว้ที่ใน 
พระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น พราหมณ์คนหนึ่งได้มีความดำริว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 80 

เหล่านี้มีปกติเป็นสุข มีความประพฤติสบาย ฉันโภชนะที่ดี นอนบนที่นอนที่เงียบสงัด 
ถ้ากระไร เราพึงบวชในพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเถิด ดังนี้แล้วได้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย 
แล้วขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายให้เขาบรรพชาอุปสมบทแล้ว. ครั้นเขาบวชแล้ว ประชาชนให้ 
เถิกลำดับภัตตาหารเสีย. ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า คุณจงมาเดี๋ยวนี้พวกเราจักไปบิณฑบาตร. 
เธอพูดอย่างนี้ว่า กระผมมิได้บวชเพราะเหตุนี้ว่า จักเที่ยวบิณฑบาต ล้าท่านทั้งหลายให้กระผม 
กระผมจักฉัน ล้าไม่ให้กระผม กระผมจะสึก ขอรับ. 

พวกภิกษุถามว่า อาวุโส ก็คุณบวชเพราะเหตุแห่งท้องหรือ? 

เธอตอบว่า อย่างนั้นซิ ขอรับ. 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุจึงได้บวช 
ในพระธรรมวินัย อันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอย่างนี้เพราะเหตุแห่งท้องเล่า แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนั้นว่า จริงหรือ ภิกษุ ข่าวว่า เธอบวชเพราะเหตุ 
แห่งท้อง? 

ภิกษุนั้นทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงได้บวชในธรรมวินัยที่ 
เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้เพราะเหตุแห่งท้องเล่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ... 
ครั้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ให้ 
อุปสมบท บอกนิสสัย ๔ ว่าดังนั้- 
น สสัย ๔ 

๑. บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำข้าวอันหาได้ด้วยกำลังปลีแข้ง เธอพึงทำอุตสาหะในสิ่ง 
นั้นตลอดชีวิต อติเรกลาภ คือ ภัตถวายสงฆ์ ภัตเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ภัตถวายตามสลาก 
ภัตถวายในปักษ์ ภัตถวายในวันอุโบสถ์ ภัตถวายในวันปาฏิบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 81 

๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ 
คือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ็าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าเจือกัน. (เช่นผ้าด้ายแกมไหม) 

๓. บรรพชา อาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะ เธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต 
อดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น ถํ้า. 

๔. บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ 
คือ เนยใส เนยข้น นั้ามัน นั้าผึ้ง นั้าอ้อย. 

อุปัชฌายวัตรภาณวาร จบ 


การบอกนิสสัย 

[๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพคนหนึ่งเข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย แล้วขอบรรพชา. 

พวกภิกษุได้บอกนิสสัยแก่เธอก่อนบวช. เธอจึงพูดอย่างนี้ว่า อ้าเมื่อกระผมบวชแล้ว พระคุณเจ้า 
ทั้งหลายพึงบอกนิสสัยแก่กระผม กระผมก็จะยินดียิ่ง บัดนี้กระผมจักไม่บวชละ เพราะนิสสัย 
เป็นสิ่งที่น่าเกลียด เป็นปฏิกูลแก , กระผม. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงบอกนิสสัยก่อนบวช รูปใดบอก ต้องอาบัติ- 
ทูกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พออุปสมบทแล้ว เราอนุญาตให้บอกนิสสัย. 

อุปสมบทด้วยคณะ 

[๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวกสองบ้าง มีพวกสาม 
บ้าง มีพวกสี่ม้าง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบทด้วยคณะ ซึ่งมีพวกหย่อน ๑๐ รูปใดให้อุปสมบท 
ต้องอาบัติทูกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวก ๑๐ หรือมีพวก 
เกน ๑๐. 

พระอุปเสนวังศันตบุตรอุปสมบทสัทธิริหาริก 
[๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายมีพรรษาหนึ่งบ้าง มีพรรษาสองบ้าง อุปสมบท 
ลัทธิ : วิ'หาริก. แม้ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตร มีพรรษาเดียว อุปสมบทสัทธิริหาริก. ท่านออก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 82 

พรรษาแล้ว มีพรรษาสอง ได้พาสิ'ทธิริหาริกมีพรรษหนึ่งเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นแล้ว 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ก็การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเป็น 
พุทธประเพณี. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้ ยังพอให้เป็นไปได้หรือ พวกเธอเดินทางมามีความลำบาก 
น้อยหรือ? 

ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลว่า ยังพอทนได้ พระพุทธเจ้าข้า ยังพอให้เป็นไปได้ 
พระพุทธเจ้าข้า และพวกข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาก็มีความลำบากน้อย พระพุทธเจ้าข้า. 

พุทธประเพณี 

พระตถาคตทั้งหลาย ทรงทราบอยู่ ย่อมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู่ ย่อมไม่ตรัสถามก็มี 
ทรงทราบกาลแล้วตรัสถาม ทรงทราบกาลแล้วไม , ตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ 
ประกอบด้วยประโยชน์ ไม , ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์พระองค์ทรงกำจัดเสียด้วยข้อปฏิบัติ. พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถาม 
ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการ ๒ อย่าง คือจักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ 
พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่ง. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรว่า เธอมีพรรษาได้เท่าไร 
ภิกษุ? 

อุป. ข้าพระพุทธเจ้ามีพรรษาได้สอง พระพุทธเจ้า. 

ภ. ภิกษุรูปนี้เล่ามีพรรษาได้เท่าไร? 

อุป. มีพรรษาเดียว พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ภิกษุรูปนี้เป็นอะไรกับเธอ? 

อุป. เป็นสัทธิวิหาริกของข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั้น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำดูกรโมฆบุรุษ เธอยังเป็นผู้อันผู้อื่น 
พึงโอวาทอนศาสน์อย่ ไฉนจึงสำคัฌตนเพื่อโอวาทอนศาสน์ผ้อื่นเล่า เธอเวียนมาเพื่อความเป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 83 

ผู้มักมาก ซึ่งมีความพัวพันด้วยหมู , เร็วเกินนัก การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว .-. ครั้นแล้วทรงทำ 
ธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีพรรษาหย่อน ๑๐ ไม่พึงให้อุปสมบท 
รูปใดให้อุปสมบท ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุมีพรรษาได้ ๑๐ 
หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ให้อุปสมบท. 

พระอุปัชฌายะมีการศึกษาน้อยกว่าสัทธิริหาริก 

[๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายคิดว่าเรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว เรามีพรรษาได้ ๑๐ 
แล้ว ดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขลา ไม่เฉียบแหลม ย่อมให้อุปสมบท. ปรากฏว่าพระอุปัชฌายะ 
เป็นผู้เขลา สัทธิริหาริกเป็นผู้ฉลาด ปรากฏว่าพระอุปัชฌายะเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม สัทธิริหาริก 
เป็นผู้เฉียบแหลม ปรากฏว่าพระอุปัชฌายะเป็นผู้มีสุตะน้อย สัทธิริหาริกเป็นผู้มีสุตะมาก 
ปรากฏว่าพระอุปัชฌายะเป็นผู้มีปัญญาทราม สัทธิริหาริกเป็นผู้มีปัญญา. แม้ภิกษุรูปหนึ่งเคยเป็น 
อณูญเดียรถีย์ เมื่อพระอุปัชฌายะว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม ได้ยกวาทะขึ้นโต้เถียงแก , พระ 
อุปัชฌายะ แล้วหลีกไปสู่ลัทธิเดียรถีย์นั้นตามเติม. 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลาย 
จึงได้อ้างว่า เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว ดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขลา 
ไม่เฉียบแหลม ให้อุปสมบท ปรากฏว่าพระอุปัชฌายะเป็นผู้เขลา ลัทธิวิหาริกเป็นผู้ฉลาด 
ปรากฏว่าพระอุปัชฌายะเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม ลัทธิริหาริกเป็นผู้เฉียบแหลม ปรากฏว่าพระ 
อุปัชฌายะเป็นผู้มีสุตะน้อย ลัทธิริหาริกเป็นผู้มีสุตะมาก ปรากฏว่าพระอุปัชฌายะเป็นผู้มี 
ปัญญาทราม ลัทธิวิหาริกเป็นผู้มีปัญญาเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลาย 
อ้างว่า เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว ดังนี้ แต่ยังเป็นผู้เขลา ไม่เฉียบแหลม 
ให้อุปสมบท ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้เขลา ลัทธิริหาริกเป็นผู้ฉลาด ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้ 
ไม่เฉียบแหลม ลัทธิริหาริกเป็นผู้เฉียบแหลม ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้มีสุตะน้อย ลัทธิริหาริก 
เป็นผู้มีสุตะมาก ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้มีปัญญาทราม ลัทธิริหาริกเป็นผู้มีปัญญา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 84 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้นจึงได้ 
อ้างว่า เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว ดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขลา ไม่เฉียบแหลม 
ให้อุปสมบท ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้เขลา สัทธิริหาริกเป็นผู้ฉลาด ปรากฏว่าอุปัชฌายะ 
เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม สัทธิริหาริกเป็นผู้เฉียบแหลม ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้มีสุตะน้อย 
สัทธิวิหาริกเป็นผู้มีสุตะมาก ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้มีปัญญาทราม สัทธิริหาริกเป็นผู้มีปัญญาเล่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของพวกโมฆบุรุษนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว .-. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เขลา ไม่เฉียบแหลม ไม , พึงให้อุปสมบท รูปใด 
ให้อุปสมบท ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ผู้ฉลาดผู้สามารถ มีพรรษา 
ได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ให้อุปสมบท. 

ทรงอนุญาตอาจารย์ 

[๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อพระอุปัชฌายะทั้งหลายหลีกไปเสียก็ดี สึกเสียก็ดี ถึง 
มรณภาพก็ดี ไปเข้ารีดเดียรถีย์เสียก็ดี ภิกษุทั้งหลายไม่มีอาจารย์ไม่มีใครตักเตือน ไม , มีใคร 
พรํ่าสอน ย่อมนุ่งห่มไม , เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควรเที่ยวบิณฑบาต. เมื่อประชาชนกำลังบริโภค 
ย่อมน้อมบาตรสำหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบนของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควรเคี้ยวบ้าง 
ข้างบนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉัน 
แม้ในโรงอาหารก็เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่. 

ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จึงได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควร เที่ยวบิณฑบาตเล่า เมื่อประชาชนกำลังบริโภค 
ได้น้อมบาตรสำหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไป ข้างบนของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควรเคี้ยวบ้าง 
ข้างบนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉัน 
แบ้ในโรงอาหาร ก็เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่ เหมือนพวกพราหมณ์ในสถานที่เลี้ยงพราหมณ์ 
ฉะนั้น. 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาท 
ไม่สมควร -.. แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 85 

ทรงสอบถาม 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า 
ภิกษุทั้งหลายนุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควร -.. จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาจารย์. อาจารย์จักตั้งจิตสนิทสนมในอันเตวาสึกฉันบุตร 
อันเตวาสึกจักตั้งจิตสนิทสนมในอาจารย์ฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจารย์และอันเตวาสึกนั้น 
ต่างชักมีความเคารพ ยำเกรง ประพฤติกลมเกลียวกันอยู่ ชักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม 
วินัยนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อาศัยภิกษุมีพรรษา ๑๐ อยู่ อนุญาตให้ภิกษุมีพรรษาได้ 
๑๐ ให้นึสสัย. 

วิธีถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอันเตวาสึกพึงถืออาจารย์อย่างนี้ 

อันเตวาสึกนั้นพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้ว 
กล่าวอย่างนี้๓ หน 

ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชักอาศัยท่านอยู่, ท่านเจ้าข้า 
ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชักอาศัยท่านอยู่, ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชักอาศัยท่านอยู่ 

อาจารย์รับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อุบายละ สมควรละ หรือรับว่าจงยังความปฏิบัติ 
ให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด ดังนี้ก็ได้ รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกาย 
และวาจาก็ได้ เป็นอันว่าอันเตวาสึกถืออาจารย์แล้ว, ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วย 
ทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันว่าอันเตวาสึกถืออาจารย์แล้ว. 

อาจริยวัตร 

[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสึกพึงประพฤติชอบในอาจารย์. 

วิธีประพฤติชอบในอาจารย์นั้น ดังต่อไปนี้ 

อันเตวาสึกพึงลุกแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้วถวายไม้ชำระฟ้น 
ถวายนั้าล้างหห้า ปูอาสนะไว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 86 

ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะแล้วน้อมยาคูเข้าไปถวาย เมื่ออาจารย์ดื่มยาคูแล้ว พึงถวายนํ้า 
รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้ เมื่ออาจารย์ลุกแล้ว พึงเก็บ 
ผ้าอาสนะ 

ล้าที่นั้นรก พึงกวาดเสีย. 

ล้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าบ้าน พึงถวายผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึงถวายประคดเอว 
พึงพับด้าสังฆฏิให้เป็นชั้นถวาย พึงล้างบาตรแล้วถวายพร้อมทั้งนั้าด้วย 

ล้าอาจารย์ปรารถนาให้เป็นป้จฉาสมณะ พึงปกปิดมณฑลสาม นุ่งให้เป็นปริมณฑล 
แล้วคาดประคดเอว ห่มสังฆาฏิทำเป็นชั้น กลัดดุม ล้างบาตรแล้วถือไป เป็นปัจฉาสมณะของ 
อาจารย์ไม่พึงเดินให้ห่างนัก ไม่พึงเดินให้ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร 

เมื่ออาจารย์กำลังพูด ไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่าง อาจารย์กล่าวถ้อยกำใกล้ต่ออาบัติ 
พึงห้ามเสีย 

เมื่อกลับ พึงมาก่อนแล้วปูอาสนะที่นั่งฉันไว้ พึงเตรียมนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า 
กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงถวายผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา. 

ล้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดไว้ครู , หนึ่ง แต่ไม , พึงผึ่งทั้งไว้ที่แดด 
พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับจีวรให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับ 
ตรงกลาง พึงทำประคตเอวไว้ในขนดอันตรวาสก. 

ล้าบิณฑบาตมี และอาจารย์ประสงค์จะฉัน พึงถวายนั้าแล้วน้อมบิณฑบาตเข้าไปถวาย 
พึงถามอาจารย์ด้วยนั้าฉัน เมื่ออาจารย์ฉันแล้ว พึงถวายนั้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อย่าให้กระทบ 
ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วผึ่งไว้ที่แดดครู , หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทั้งไว้ที่แดด 

พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ 
ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม , มีสิ่งใดรอง 

เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเตียง 
แล้วทำชายไว้ข้างนอก ท้าขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร 

เมื่ออาจารย์ลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า 
ล้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 87 

ถ้าอาจารย์ใคร่จะสรงทั้า พึงจัดนาสรงถวาย ถ้าต้องการนํ้าเย็น พึงจัดนํ้าเย็นถวาย 
ถ้าต้องการทั้าร้อน พึงชัดทั้าร้อนถวาย. 

ถ้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน หรือถือตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้ว 
เดินตามหลังอาจารย์ไป ถวายตั่งสำหรับเรือนไฟแล้ว รับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
พึงถวายจุณ ถวายดิน 

ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้า 
ข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนึ่งเบียดภิกษุผู้เถระ ไม่พึงห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงทำ 
บริกรรมแก , อาจารย์ในเรือนไฟ 

เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังออกจาก 
เรือนไฟ 

พึงทำบริกรรมแก , อาจารย์แม้'ในนำ อาบเสร็จแล้ว พึงขึ้นมาก่อน ทำตัวของตนให้แห้งนำ 
นุ่งผ้าแล้ว พึงเช็ดนํ้าจากตัว'ของอาจารย์ พึงถวายผ้านุ่ง พึงถวายผ้าสังฆาฏิ ถือเอาตั่งสำหรับ 
เรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ เตรียมทั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ พึงถาม 
อาจารย์ด้วยทั้าฉัน. 

ถ้าประสงค์จะเรียนบาลี พึงขอให้อาจารย์แสดงบาลีขึ้น ถ้าประสงค์จะสอบถามอรรถกถา 
พึงสอบถาม. 

อาจารย์อยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงปัดกวาดเสีย 
เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกก่อนแล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนด้าปูนึ่ง 
และผ้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

เตียงตั่ง อันเตวาสักพึงยกตํ่าๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตู 
ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง 
พึงขนออกตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกวางไว้ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและมุมห้อง 
พึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาทำบริกรรมด้วยนํ้ามัน หรือพื้นเขาทาสีดำขึ้นรา พึงเอาผ้าเช็ดนํ้าบิดแล้ว 
เช็ดเสีย ถ้าพื้นเขามิได้ทำ พึงเอาทั้าประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วิหารฟุงด้วยธุลี พึงกวาด 
หยากเยื่อทั้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 88 

เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดด ชำระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเตียง 
พึงผึ่งแดด ขัด เช็ด แล้วขนกลับตั้งไว้ที่เดิม เตียงตั่งพึงผึ่งแดดขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อย่าให้ 
ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน 
ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน พึงผึ่งแดดทำให้สะอาด ตบเสีย แล้วนำกลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถน 
พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม 

พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งขับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ 
ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตร บนพื้นที่ไม , มีสิ่งใดรอง 

เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเตียงแล้ว 
ทำชายไว้ข้างนอก ทำขนดไว้ข้างใน แล้วเก็บจีวร. 

ล้าลมเจือด้วยผงคลี พัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้าพัดมา 
แต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าพัดมาแต่ทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ 
ถ้าพัดมาแต่ทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวัน ปิดกลางคืน 
ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน เปิดกลางคืน 

ถ้าบริเวณ ซุ้มนา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัดกวาดเสีย ถ้านํ้าฉัน นํ้าใช้ไม่มี 
พึงขัดตั้งไว้ ถ้านํ้าในหม้อชำระไม่มี พึงตักนามาไว้ในหม้อชำระ 

ถ้าความกระสันบังเกิดแก , อาจารย์ อันเตวาสักพึงช่วยระงับ หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย 
ระงับ หรือพึงทำธรรมีกถาแก่อาจารย์นั้น ถ้าความรำคาญบังเกิดแก , อาจารย์อันเตวาสักพึงช่วย 
บรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงทำธรรมีกถาแก , อาจารย์นั้น ถ้าความเห็นผิด 
บังเกิดแก่อาจารย์ อันเตวาสักพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึงทำธรรมีกถา 
แก่อาจารย์นั้น. ถ้าอาจารย์ต้องอาบัติหนัก ควรปริวาส อันเตวาสักพึงทำความขวนขวายว่า 
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก'อาจารย์ถ้าอาจารย์ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม อันเตวาสัก 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงซักอาจารย์เข้าหาอาบัติเดิม ถ้าอาจารย์ 
ควรมานัต อันเตวาสักพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้มานัตแก่ 
อาจารย์ถ้าอาจารย์ควรอัพภาน อันเตวาสักพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
สงฆ์พึงอัพภานอาจารย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 89 

ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะทำกรรมแก , อาจารย์ คือ ตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม 
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อันเตวาสิกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
สงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่อาจารย์หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออาจารย์นั้นถูกสงฆ์ 
ลงตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว 
อันเตวาสิกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ อาจารย์พึงประพฤติชอบ พึงหาย 
เย่อหยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย. 

ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย์ ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องทำ อันเตวาสึกพึงทำ 
หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำจีวรของอาจารย์ ถ้านั้าย้อม 
ของอาจารย์จะต้องต้ม อันเตวาสึกพึงต้ม หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
ใครๆ พึงต้มนั้าย้อมของอาจารย์ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องย้อม อันเตวาสึกพึงย้อม หรือพึง 
ทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอาจารย์ เมื่อย้อมจีวร 
พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดีๆ เมื่อหยาดนั้าย้อมยังหยดไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีกไปเสีย. 

อันเตวาสึกไม่บอกอาจารย์ก่อน ไม่พึงให้บาตรแก่ภิกษุบางรูป ไม , พึงรับบาตรของภิกษุ 
บางรูป ไม่พึงให้จีวรแก , ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูป ไม่พึงให้บริขารแก , ภิกษุบางรูป 
ไม่พึงรับบริขารของภิกษุบางรูป ไม่พึงปลงผมให้ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปปลงผมให้ 
ไม่พึงทำบริกรรมแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปทำบริกรรมให้ ไม่พึงทำความขวนขวาย 
แก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงสั่งให้ภิกษุบางรูปทำความขวนขวาย ไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป 
ไม่พึงพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ ไม , พึงนำบิณฑบาตไปให้ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูป 
นำบิณฑบาตมาให้ ไม่บอกลาอาจารย์ก่อนไม่พึงเข้าบ้าน ไม่พึงไปป่าช้าไม่พึงหลีกไปสู่ทิศ 
ถ้าอาจารย์อาพาธ พึงพยาบาล จนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าจะหาย. 

อาจริยวัตร จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 90 
อันเตวาสิกวัตร 

[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก 

วิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้น ดังต่อไปนี้:- 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์อันเตวาสิก ด้วยสอนบาลีและ 
อรรถกถา ด้วยให้โอวาทและอนุศาสน์. 

ถ้าอาจารย์มีบาตร อันเตวาสิกไม่มีบาตร อาจารย์พึงให้บาตรแก , อันเตวาสิก หรือพึงทำ 
ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแก่อันเตวาสิก 

ถ้าอาจารย์มีจีวร อันเตวาสิกไม่มีจีวร อาจารย์พึงให้จีวรแก , อันเตวาสิก หรือพึงทำความ 
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแก , อันเตวาสิก 

ถ้าอาจารย์มีบริขาร อันเตวาสิกไม , มีบริขาร อาจารย์พึงให้บริขารแก่อันเตวาสิก หรือ 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแก , อันเตวาสิก. 

ถ้าอันเตวาสิกอาพาธ อาจารย์ลุกแต่เช้าตรู , แล้วพึงให้ไม้ชำระฟ้น ให้'นั้าล้างหน้า 
ปูอาสนะไว้ 

ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะ แล้วนำยาคูเข้าไปให้ เมื่ออันเตวาสิกดื่มยาคูแล้ว พึงให้นั้า 
รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้ เมื่ออันเตวาสิกลุกแล้ว 
พึงเก็บอาสนะ ล้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 

ถ้าอันเตวาสิกประสงค์จะเข้าบ้าน พึงให้ผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึงให้ประคตเอว 
พึงพับผ้าสังฆาฏิเป็นชั้นให้ พึงล้างบาตรแล้วให้พร้อมทั้งนั้าด้วย พึงปูด้าอาสนะที่นั้งฉันไว้ 
ด้วยกำหนดในใจว่า เพียงเวลาเท่านี้อันเตวาสิกจักกลับมา นำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้อง 
เช็ดเท้า พึงเตรียมตั้งไว้ พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงให้ผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา. 

ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดไว้ครู , หนึ่ง แต่ไม , พึงผึ่งทั้งไว้ที่แดด 

พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับ 
ตรงกลาง พึงทำประคตเอวไว้ในขนดอันตรวาสก. 

ถ้าบิณฑบาตมี และอันเตวาสักประสงค์จะฉัน พึงให้นั้าแล้วนำบิณฑบาตเข้าไปให้ 
พึงถามอันเตวาสักด้วยนั้าฉัน เมื่ออันเตวาสักฉันแล้ว พึงให้นั้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อย่าให้ 
กระทบ ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วผึ่งไว้ที่แดดครู , หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 91 

พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งขับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียง 
หรือใต้ตั่ง แล้วเก็บบาตร แต่ไม , พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง 

เมื่อเก็บจีวร เอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเตียง แล้ว 
ทำชายไว้ข้างนอก ทำขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร 

เมื่ออันเตวาสิกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บนํ้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า 
ล้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 

ล้าอันเตวาสิกใคร่จะสรงนั้า พึงขัดนั้าสรงให้ ล้าต้องการนั้าเย็น พึงขัดนั้าเย็นให้ 
ล้าต้องการนั้าร้อน พึงขัดนั้าร้อนให้. 

ล้าอันเตวาสิกประสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่งสำหรับเรือนไฟไป 
ให้ตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วรับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้สิน 

ล้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาสินทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้า 
ทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนึ่งเบียดภิกษุผู้เถระ ไม่พึงห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึง 
ทำบริกรรมแก่อันเตวาสิกในเรือนไฟ 

เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง ออกจาก 
เรือนไฟ 

พึงทำบริกรรมแก่อันเตวาสิกแม้ในนำ อาบเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อน ทำตัวของตนให้ 
แห้งนั้า นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดนั้าจากตัวของอันเตวาสิก พึงให้ผ้านุ่ง พึงให้ผ้าสังฆาฏิ พึงถือตั่ง 
สำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ เตรียมนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ 
พึงถามอันเตวาสักด้วยนั้าฉัน. 

อันเตวาสักอยู่ในวิหารแห่งใด ล้าวิหารแห่งนั้นรก ล้าอุตสาหะอยู่ พึงปัดกวาดเสีย 
เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกก่อน แล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนด้าปูนึ่ง 
และผ้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

เตียงตั่งอาจารย์พึงยกตํ่าๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตู 
ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง 
พึงขนออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกวางไว้ณ 
ควรส่วนข้างหนึ่ง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 92 

ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและมุมห้อง พึง 
เช็ดเสีย ถ้าฝาเขาทำบริกรรมด้วยนั้ามัน พื้นเขาทาสีดำขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบนํ้าบิดแล้วเช็ดเสีย 
ถ้าพื้นเขามิได้ทำ พึงเอานํ้าประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วิหารพึงด้วยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ 
ทิ้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดด ชำระ เคาะ ปิดเสีย ขนกลับปูไว้ตามเดิม 
เขียงรองเตียง พึงผึ่งแดด ขัด เช็ด เสีย ขนกลับตั้งไว้ที่เดิม เตียงตั้งพึงผึ่งแดด ขัดสึ เคาะเสีย 
ยกตํ่าๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ 
ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนึ่ง ด้าปูนอน พึงผึ่งแดด ทำให้สะอาด ตบเสีย แล้วนำกลับวางปูไว้ 
ตามเดิมกระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม 

พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งขับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ 
ใต้เตียงหรือใต้ตั้ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงวางบาตรบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง 

เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเตียงแล้ว 
ทำชายไว้ข้างนอก ทำขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร. 

ถ้าลมเจือด้วยผงคลีพัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้าพัดมา 
แต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าพัดมาแต่ทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ 
ถ้าพัดมาแต่ทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวัน ปิดกลางคืน 
ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน เปิดกลางคืน. 

ถ้าบริเวณ ซุ้มนํ้า โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าทิ้าฉัน นา , ใช้ 
ไม่มี พึงขัดตั้งไว้ ถ้าทิ้าในหม้อชำระไม่มี พึงตักทิ้าไว้ในหม้อชำระ. 

ถ้าความกระสันบังเกิดแก , อันเตวาสิก อาจารย์พึงช่วยระงับ หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย 
ระงับ หรือพึงทำธรรมีกถาแก่อันเตวาสิกนั้น ถ้าความรำคาญบังเกิดแก่อันเตวาสิก อาจารย์ 
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงทำธรรมีกถาแก , อันเตวาสักนั้น ถ้าความ 
เห็นผิดบังเกิดแก่อันเตวาสัก อาจารย์พึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึงทำ 
ธรรมีกถาแก , อันเตวาสักนั้น. ถ้าอันเตวาสักต้องอาบัติหนัก ควรปริวาส อาจารย์พึงทำความ 
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก'อันเตวาสัก ถ้าอันเตวาสักควร 
ชักเข้าหาอาบัติเดิม อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักอันเตวาสัก 
เข้าหาอาบัติเดิม ถ้าอันเตวาสักควรมานัต อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 93 

สงฆ์พึงให้มานัตแก่อันเตวาสิก ถ้าอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า 
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานอันเตวาสิก. 

ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะทำกรรมแก , อันเตวาสิก คือ ตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม 
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
สงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่อันเตวาสิก หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออันเตวาสิกนั้น 
ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม 
แล้ว อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ พึง 
หายเย่อหยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย. 

ล้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องซัก อาจารย์พึงบอกว่า เธอพึงซักอย่างนี้หรือพึงทำความ 
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอันเตวาสิก ถ้าจีวรของอันเตวาสิก 
จะต้องทำ อาจารย์พึงบอกว่า เธอพึงทำอย่างนี้หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
ใครๆ พึงทำจีวรของอันเตวาสิก ถ้านั้าย้อมของอันเตวาสิกจะต้องต้ม อาจารย์พึงบอกว่า เธอ 
พึงต้มอย่างนี้หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มนี้าย้อมของ 
อันเตวาสิก ถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องย้อม อาจารย์พึงบอกว่า เธอพึงย้อมอย่างนี้หรือพึง 
ทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอันเตวาสิก เมื่อย้อมจีวร 
พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดีๆ เมื่อหยาดนี้าย้อมยังหยดไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีกไปเสีย. 

ถ้าอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าจะหาย. 


อันเตวาสิกวัตร จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 94 

ว่าด้วยการประณาม 

[๙๕] ก็โดยสมัยนั้นแล อันเตวาสิกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในอาจารย์ทั้งหลาย. ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
อันเตวาสิกจะไม่ประพฤติชอบในอาจารย์ไม , ได้ รูปใดไม่ประพฤติชอบ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พวกอันเตวาสิกยังไม่ประพฤติชอบตามเดิม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ประณามอันเตวาสิกผู้ไม่ 
ประพฤติชอบ. 

วิธีประณาม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาจารย์พึงประณามอันเตวาสิกอย่างนี้ว่า ฉันประณามเธอ เธออย่าง 
เข้ามา ณ ที่นี้เธอจงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย หรือพึงประณามว่า เธอไม , ต้องอุปฐากฉัน 
ดังนี้ ก็ได้ อาจารย์ย่อมยังอันเตวาสิกให้รู้ด้วยกายก็ได้ ให้รู้ด้วยวาจาก็ได้ ให้รู้ด้วยทั้งกายและ 
วาจาก็ได้ อันเตวาสิกชื่อว่าเป็นอันถูกประณามแล้ว ล้ามิให้รู้ด้วยกาย มิให้รู้ด้วยวาจา มิให้รู้ 
ด้วยทั้งกายและวาจา อันเตวาสิกไม่ชื่อว่าถูกประณาม. 

สมัยต่อมา พวกอันเตวาสิกถูกประณามแล้ว ไม่ขอให้อาจารย์อดโทษ. ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้อันเตวาสิกขอให้อาจารย์อดโทษ. พวกอันเตวาสิกไม่ยอมขอให้อาจารย์อดโทษอย่างเดิม. ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
อันเตวาสิกถูกประณามแล้ว จะไม่ขอให้อาจารย์อดโทษไม , ได้ รูปใดไม่ขอให้อาจารย์อดโทษ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา อาจารย์ทั้งหลายอันเหล่าอันเตวาสิกขอให้อดโทษอยู่ ก็ไม , ยอมอดโทษ. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้อาจารย์อดโทษ. 

อาจารย์ทั้งหลายยังไม่ยอมอดโทษอย่างเติม. พวกอันเตวาสิกหลีกไปเสียบ้าง สึกเสียบ้าง 
ไปเข้ารีดเดียรถีย์เสียบ้าง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์อันพวกอันเตวาสึกขอให้อดโทษอยู่ จะไม , ยอมอดโทษไม , ได้ 
รูปใดไม่ยอมอดโทษ ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 95 

สมัยต่อมา อาจารย์ทั้งหลายประณามอันเตวาสิกผู้ประพฤติชอบ ไม่ประณามอันเตวาสิก 
ผู้ประพฤติมิชอบ. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประพฤติชอบ อาจารย์ไม่พึงประณาม รูปใดประณาม ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. แต่อันเตวาสิกผู้ประพฤติมิชอบ อาจารย์จะไม , ประณามไม , ได้ รูปใดไม่ประณาม 
ต้องอาบัติทูกกฏ. 

องค์แห่งการประณาม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงประณามอันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์มิได้ 
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้ 
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้ 
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้ และ 
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงประณามอันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ไม่พึงประณามอันเตวาสิก ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์ 
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง 
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง 
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง และ 
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ไม่พึงประณามอันเตวาสึก ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสึกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ควรประณาม คือ 
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์มิได้ 
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้ 
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้ 
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้ และ 
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 96 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ควรประณาม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ควรประณาม คือ 
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์ 
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง 
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง 
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง และ 
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ควรประณาม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อาจารย์เมื่อไม่ประณาม มีโทษ 
เมื่อประณาม ไม , มีโทษ คือ 

๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์มิได้ 
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้ 
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้ 
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้ และ 
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล อาจารย์เมื่อไม่ประณาม มี 
โทษ เมื่อประณาม ไม , มีโทษ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อาจารย์เมื่อประณามมีโทษ เมื่อไม่ 
ประณาม ไม , มีโทษ คือ 

๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์ 
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง 
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง 
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง และ 
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล อาจารย์เมื่อประณาม มีโทษ 
เมื่อไม่ประณาม ไม่มีโทษ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 97 
การให้นิสสัย 

[๙๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุนั้งหลายคิดว่า เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว เรามีพรรษาได้ 
๑๐ แล้ว ดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขลา ไม , เฉียบแหลม ย่อมให้นิสสัย ปรากฏว่าพวกอาจารย์เป็น 
ผู้เขลา พวกอันเตวาสิกเป็นผู้ฉลาด ปรากฏว่าพวกอาจารย์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม พวกอันเตวาสิก 
เป็นผู้เฉียบแหลม ปรากฏว่าพวกอาจารย์เป็นผู้ได้ยินได้ฟ้งน้อย พวกอันเตวาสิกเป็นผู้ได้ยิน 
ได้ฟ้งมาก ปรากฏว่าพวกอาจารย์เป็นผู้มีปัญญาทราม พวกอันเตวาสิกเป็นผู้มีปัญญา. 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลาย 
จึงได้อ้างว่า เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว ดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขลา ไม่ 
เฉียบแหลม ให้นิสสัย ปรากฏว่าพวกอาจารย์เป็นผู้เขลา พวกอันเตวาสิกเป็นผู้ฉลาด ปรากฏว่า 
พวกอาจารย์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม พวกอันเตวาสิกเป็นผู้เฉียบแหลม ปรากฏว่าพวกอาจารย์เป็น 
ผู้ได้ยินได้ฟิงน้อย พวกอันเตวาสิกเป็นผู้ได้ยินได้ฟิงมาก ปรากฏว่าพวกอาจารย์เป็นผู้มีปัญญาทราม 
พวกอันเตวาสิกเป็นผู้มีปัญญา แล้วกราบทูลเรื่องนั้น แด'พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลายอ้างว่า เรามี 
พรรษาได้ ๑๐ แล้ว เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว ดังนี้ แต่ยังเป็นผู้เขลา ไม , เฉียบแหลม ให้นิสสัย 
ปรากฏว่าพวกอาจารย์เป็นผู้เขลา -.. พวกอันเตวาสิก เป็นผู้มีปัญญา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เขลา ไม่เฉียบแหลม ไม่พึงให้นิล'สัย รูปใดให้ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษา 
เกิน ๑๐ ให้นิสสัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 98 
นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์ 

[๙๗] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่ออาจารย์และอุปัชฌาย์หลีกไปเสียก็ดี สึกเสียก็ดี ถึง 
มรณภาพก็ดี ไปเข้ารีดเดียรถีย์ก็ดี ภิกษุทั้งหลายไม , รู้ว่านิสสัยระงับ. พวกเธอจึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปัชฌายะ ๕ อย่าง 
ดังนี้ คือ 

๑. อุปัชฌายะหลีกไป 
๒. สึกเสีย 
๓. ถึงมรณภาพ 
๔. ไปเข้ารีดเดียรถีย์ และ 
๕. สั่งบังคับ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปัชฌายะ ๕ อย่างนี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย์ ๖ อย่าง ดังนี้คือ 
๑. อาจารย์หลีกไป 
๒. สึกเสีย 
๓. ถึงมรณภาพ 
๔. ไปเข้ารีดเดียรถีย์ 
๕. สั่งบังคับ และ 
๖. ไปร่วมเข้ากับอุปัชฌายะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย์ ๖ อย่างนี้แล. 

การให้นิสสัย จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 99 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด 
กัณหปักษ์ ๑ 

[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 

๒. ไม , ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓. ไม , ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔. ไม , ประกอบด้วยกองริมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และ 

๕. ไม , ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 
๒. ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 
๓. ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 
๔. ประกอบด้วยกองวิมุดึ อันเป็นของพระอเสขะ และ 
๕. ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัฌหปักษ์ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ และไม , ชักชวนผู้อื่น 
ในกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 100 

๒. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ และไม่ชักชวนผู้อื่น 
ในกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ และไม , ชักชวนผู้อื่น 
ในกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และไม่ชักชวนผู้อื่น 
ในกองริมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และ 

๕. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 
ไม , ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ตนเองประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวนผู้อื่นในกองศีล 
อันเป็นของพระอเสขะ 

๒. ตนเองประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวนผู้อื่นใน 
กองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓. ตนเองประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวนผู้อื่นใน 
กองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวนผู้อื่นในกอง 
วิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และ 

๕. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวน 
ผู้อื่นในกองวิมุตติญาณท้สสนะ อันเป็นของพระอเสขะ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 101 

กัฌหปักษ์ ๓ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ 
๓. เป็นผู้ไม , มีโอตตัปปะ 
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน และ 
๕. เป็นผู้มีสติฟ้นเฟิอน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๓ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. เป็นผู้มีศรัทธา 

๒. เป็นผู้มีหิริ 

๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 

๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร และ 

๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๔ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัณหปักษ์ ๔ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 102 

๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟ้งน้อย และ 
๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้นิสสัย 
ไม , พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๔ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ปังมาก และ 
๕. เป็นผู้มีปัญญา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัณหปักษ์ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม , พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ไม , สามารถจะพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิริหาริก 


ผ้อาพาธ 


๒. ไม่สามารถจะระงับเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความกระสัน 
๓. ไม่สามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิด 
ขึ้นแล้วโดยธรรม 

๔. ไม , รู้จักอาบัติ และ 
๕. ไม , รู้จักวิธีออกจากอาบัติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้นิสสัย 
ไม , พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 103 

ศุกลปักษ์ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. อาจจะพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิริหาริกผู้อาพาธ 

๒. อาจจะระงับเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความกระสัน 

๓. อาจจะบรรเทาเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทาความเบื่อหน่าย อันเกิดขึ้นแล้ว 

โดยธรรม 

๔. รู้จักอาบัติ และ 
๕. รู้จักวิธีออกจากอาบัติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัฌหปักษ์ ๖ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึง 
ให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ไม , อาจจะแกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเป็นอภิสมาจาร 
๒. ไม , อาจจะแนะนำในสิกขา อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 
๓. ไม , อาจจะแนะนำในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 
๔. ไม , อาจจะแนะนำในวินัยอันยิ่งขึ้นไป และ 
๕. ไม , อาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๖ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. อาจจะแกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิริหาริก ในสิกขาอันเป็นอภิสมาจาร 
๒. อาจจะแนะนำในสิกขา อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 104 

๓. อาจจะแนะนำในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 
๔. อาจจะแนะนำในวินัยอันยิ่งขึ้นไป และ 
๕. อาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัณหปักษ์ ๗ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึง 
ให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 
๑. ไม , รู้จักอาบัติ 
๒. ไม , รู้จักอนาบัดึ 
๓. ไม , รู้จักอาบัติเบา 
๔. ไม , รู้จักอาบัติหนัก และ 

๕. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองไม , ได้ดีโดยพิสดาร จำแนกไม , ได้ด้วยดี ไม , คล่องแคล , วดี 
วินิจฉัยไม่เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๗ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นึสสัย พึงให้สามเณร 
อุปัฏฐาก คือ 

๑. รู้จักอาบัติ 
๒. รู้จักอนาบัติ 
๓. รู้จักอาบัติเบา 
๔. รู้จักอาบัติหนัก และ 

๕. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร จำแนกดี คล่องแคล , วดี วินิจฉัยเรียบร้อย 
โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 105 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึง 
ให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัณหปักษ์ ๘ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 
๑. ไม , รู้จักอาบัติ 
๒. ไม , รู้จักอนาบัติ 
๓. ไม , รู้จักอาบัติเบา 
๔. ไม , รู้จักอาบัติหนัก และ 
๕. มีพรรษาหย่อน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๘ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 
๑. รู้จักอาบัติ 
๒. รู้จักอนาบัตึ 
๓. รู้จักอาบัติเบา 
๔. รู้จักอาบัติหนัก และ 
๕. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึง 
ให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 106 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด 
กัณหปักษ์ ๑ 

[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม , พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 

๒. ไม , ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓. ไม , ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔. ไม , ประกอบด้วยกองริมุติ อันเป็นของพระอเสขะ 

๕. ไม , ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 

๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม , พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้ , นิล'สัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 
๒. ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 
๓. ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 
๔. ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ 
๕. ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 
๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิลลัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 107 

กัฌหปักษ์ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ และไม่ชักชวนผู้อื่น 
ในกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 

๒. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ และไม่ชักชวนผู้อื่น 
ในกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ และไม , ชักชวนผู้อื่น 
ในกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 

๔. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองริมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และไม , ชักชวนผู้อื่น 
ในกองริมุติ อันเป็นของพระอเสขะ 

๕. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และไม่ 
ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 

๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม , พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๒ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ตนเองประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวนผู้อื่นในกองศีล 
อันเป็นของพระอเสขะ 

๒. ตนเองประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวนผู้อื่น 
ในกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 

๓. ตนเองประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวนผู้อื่น 
ในกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 108 

๔. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวนผู้อื่นใน 
กองริมุติ อันเป็นของพระอเสขะ 

๕. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และชักชวน 
ผู้อื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 
๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิล'สัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัฌหปักษ์ ๓ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึง 
ให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ 
๓. เป็นผู้ไม , มีโอตตัปปะ 
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน 
๕. เป็นผู้มีสดึฟ้นเฟิอน และ 
๖. เป็นผู้มีพรรษาหย่อน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิลลัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๓ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิลลัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. เป็นผู้มีศรัทธา 
๒. เป็นผู้มีหิริ 
๓. เป็นผู้มี'โอตตัปปะ 
๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 109 

๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น และ 
๖. เป็นผู้มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึง 
ให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัณหปักษ์ ๔ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
๔. เป็นผู้ได้ยินได้พึงน้อย 
๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม และ 
๖. เป็นผู้มีพรรษาหย่อน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม , พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๔ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้ , นิล'สัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. เป็นผู้ไม่มีวิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้ไม , วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
๔. เป็นผู้ได้ยินได้พึงมาก 
๕. เป็นผู้มีปัญญา และ 

๖. เป็นผู้มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 110 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัณหปักษ์ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ไม่สามารถจะพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิริหาริก 

ผู้อาพาธ 

๒. ไม , สามารถจะระงับเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความกระสัน 
๓. ไม , สามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิดขึ้น 
แล้วโดยธรรม 

๔. ไม , รู้จักอาบัติ 

๕. ไม , รู้จักวิธีออกจากอาบัติ และ 
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วย ๖ นี้แล ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. อาจพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นพยาบาล อันเตวาสิกหรือสัทธิริหาริก ผู้อาพาธ 

๒. อาจระงับเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความกระสัน 

๓. อาจบรรเทาเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นแล้วโดย 

ธรรม 

๔. รู้จักอาบัติ 

๕. รู้จักวิธีออกจากอาบัติ และ 

๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 111 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย 
พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

กัณหปักษ์ ๖ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม , พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. ไม , อาจแกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิริหาริก ในสิกขาอันเป็นอภิสมาจาร 

๒. ไม , อาจแนะนำในสิกขา อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 

๓. ไม , อาจแนะนำในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 

๔. ไม , อาจแนะนำในวินัยอันยิ่งขึ้นไป 

๕. ไม , อาจเปลืองความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม และ 

๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม , พึงให้อุปสมบท ไม่พึง , ให้'นิสสิ'ย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๖ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 

๑. อาจ‘ฟิกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิริหาริก ในสิกขาอันเป็นอภิสมาจาร 

๒. อาจแนะนำในสิกขา อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 

๓. อาจแนะนำในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 

๔. อาจแนะนำในวินัยอันยิ่งขึ้นไป 

๕. อาจเปลืองความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม และ 

๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึง 
ให้สามเณรอุปัฏฐาก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 112 

กัฌหปักษ์ ๗ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้ 
นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ 
๑. ไม , รู้จักอาบัติ 
๒. ไม , รู้จักอนาบัติ 
๓. ไม , รู้จักอาบัติเบา 
๔. ไม , รู้จักอาบัติหนัก 

๕. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองไม , ได้ดีโดยพิสดาร จำแนกไม , ได้ด้วยดี ไม , คล่องแคล , วดี 
วินิจฉัยไม่เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ 
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม , พึงให้อุปสมบท ไม่พึงให้นึสสัย 
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

ศุกลปักษ์ ๗ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้นึสสัย พึงให้ 
สามเณรอุปัฏฐาก คือ 
๑. รู้จักอาบัติ 
๒. รู้จักอนาบัติ 
๓. รู้จักอาบัติเบา 
๔. รู้จักอาบัติหนัก 

๕. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดี โดยพิสดาร จำแนกได้ดี คล่องแคล , วดี วินิจฉัย 
เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ 

๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือพรรษาเกิน ๑๐ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล พึงให้อุปสมบท พึงให้นึสสัย พึง 
ให้สามเณรอุปัฏฐาก. 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด ๑- จบ 
#๑ ตามบาลีนับได้ ๑๔ หมวด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 113 
ติตถิยปริวาส 

[๑๐๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์อันพระอุปัชฌายะว่ากล่าวอยู่ 
โดยชอบธรรม ได้ยกวาทะของอุปัชฌายะเสีย แล้วเข้าไปสู่ลัทธิเดียรถีย์นั้นดังเดิม. เธอกลับมา 
ขออุปสมบทต่อภิกษุทั้งหลายอีก. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้ 
มีพระภาคตรัสว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ อันพระอุปัชฌายะว่ากล่าวอยู่โดย 
ชอบธรรม ได้ยกวาทะของอุปัชฌายะเสีย แล้วเข้าไปสู่ลัทธิเดียรถีย์นั้นดังเดิม มาแล้ว ไม่พึง 
อุปสมบทให้ แม้ผู้อื่นที่เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ หวังบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ พึงให้ 
ปริวาส ๔ เดือนแก่เธอ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้ติดถิยปริวาสอย่างนี้:- 
วิธีให้ติตถิยปริวาส 

ชั้นต้นพึงให้กุลบุตรที่เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ปลงผมและหนวด ให้ครองผ้ากาสายะ 
ให้ห่มผ้าเฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย แล้วนั่งกระหย่ง ให้ประคองอัญชลีสั่งว่า จงว่า 
อย่างนี้ แล้วให้ว่าสรณคมน์ ดังนี้- 
ไตรสรณคมน์ 
พุทูธํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง 
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 
ทุติยมฺปิ พุทูธํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง 
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 114 

ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง 

ตติยมฺปิ พุทุธํ สรณํ คจฺฉามิ 

ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม 

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 

ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม 

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรที่เคยเป็นอัญญเดียรถีย์นั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าเฉวียงบ่า 
กราบเม้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขอติตถิยปริวาสอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
คำขอติตถิยปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ 
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น ขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์. 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาให้ติตถิยปริวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ หวังอุปสมบท 
ในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์. ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงให้ปริวาส ๔ เดือน แก , ผู้มีชื่อนี้ ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์. นี่เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ หวังอุปสมบท 
ในพระธรรมวินัยนี้เธอขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์. สงฆ์ให้ปริวาส ๔ เดือนแก , ผู้มีชื่อนี้ 
ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์. การให้ปริวาส ๔ เดือนแก , ผู้มีชื่อนี้ ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ ชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ปริวาส ๔ เดือน สงฆ์ให้แล้ว แก , ผู้มีชื่อนี้ ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ ชอบแก , สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 115 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี อย่างนี้และ 
เป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดีอย่างนี้. 

ข้อปฏิบัติที่มิให้สงฆ์ยินดี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กุลบุตรผู้เคยเป็นอณูญเดียรถีย์ ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้ 
สงฆ์ยินดี? 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ในพระธรรมวินัยนี้เข้าบ้านเช้า 
เกินไป กลับสายเกินไป แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี. 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เป็นผู้มีหญิง 
แพศยาเป็นโคจร มีหญิงหม้ายเป็นโคจร มีสาวเทื้อเป็นโคจร มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร หรือมี 
ภิกษุณีเป็นโคจร แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี. 

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตร ผู้ เคยเป็นธัญญเดียรถีย์ เป็น ผู้ ไม , ขยัน 
เกียจคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ไม่ประกอบด้วยปัญญาพิจารณา 
สอดส่อง ในการนั้น ไม , อาจทำ ไม , อาจจัดการ แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เป็นผู้ไม , สนใจ 
ในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา ในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ 
ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี. 

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ ตนหลีกมาจาก 
สำนักเดียรถีย์แห่งครูคนใด เมื่อมีผู้กล่าวติครูคนนั้น ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ 
และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยังโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ เมื่อมีผู้กล่าวติพระพุทธเจ้า 
พระธรรม หรือพระสงฆ์ กลับพอใจ ร่าเริง ชอบใจ ก็หรือตนหลีกมาจากสำนักเดียรถีย์ 
แห่งครูคนใด เมื่อมีผู้กล่าวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ 
และความยึดถือ ของครูคนนั้น ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ เมื่อมีผู้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า 
พระธรรม หรือพระสงฆ์ กลับโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นเครื่องสอบสวนในข้อปฏิบัติที่ไม่ชวนให้สงฆ์ยินดีแห่ง 
กุลบุตรผู้เคยเป็นเดียรถีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 116 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้ 
สงฆ์ยินดี. กุลบุตรผู้เคยเป็นอณูญเดียรถีย์ ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดีเช่นนี้แล มาแล้ว ไม่พึง 
อุปสมบทให้. 

ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี? 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ในพระธรรมวินัยนี้เข้าน้าน 
ไม่เช้าเกินไป กลับไม่สายเกินไป แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี. 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ ไม , เป็นผู้มี 
หญิงแพศยาเป็นโคจร ไม่มีหญิงหม้ายเป็นโคจร ไม่มีสาวเทื้อเป็นโคจร ไม่มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร 
ไม่มีภิกษุณีเป็นโคจร แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี. 

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตร ผู้ เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เป็น ผู้ ขยัน 
ไม่เกียจคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบด้วยปัญญาพิจารณา 
สอดส่องในการนั้น อาจทำได้ อาจจัดการได้ แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เป็นผู้สนใจ 
ในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา ในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่า 
เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี. 

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ ตนหลีกมาจาก 
สำนักเดียรถีย์แห่งครูคนใด เมื่อมีผู้กล่าวติครูคนนั้น ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ 
และความยึดถือ ของครูคนนั้น ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ เมื่อเขากล่าวติพระพุทธเจ้า พระธรรม 
หรือพระสงฆ์ กลับโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ก็หรือตนหลีกมาจากสำนักเดียรถีย์แห่งครูคนใด 
เมื่อมีผู้กล่าวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ และความยึดถือ 
ของครูคนนั้น ย่อมโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ เมื่อเขากล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า พระธรรม 
หรือพระสงฆ์ กลับพอใจ ร่าเริง ชอบใจ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นเครื่องสอบสวนในข้อปฏิบัติที่ชวนให้สงฆ์ยินดี แห่ง 
กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 117 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กุลบุตรผู้เคยเป็นยัญญเดียรถีย์ ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ 
ยินดี. กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดีเช่นนี้แล มาแล้ว พึงอุปสมบทให้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้ากุลบุตรผู้เคยเป็นอณูญเดียรถีย์ เปลือยกายมา ต้องแสวงหาจีวร 
ซึ่งมีอุปชฌายะเป็นเจ้า 1 ของ ล้ายังมิได้ปลงผมมา สงฆ์พึงอปโลกน์ เพื่อปลงผม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลายชฏิลผู้บูชาไฟเหล่านั้นมาแล้วพึงอุปสมบทให้ ไม , ต้องให้ปริวาส 
แก , พวกเธอ. ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชฏิลเหล่านั้น เป็นกรรมวาที 
กิริยวาที. 

ล้าศากยะโดยกำเนิดเคยเป็นอณูญเดียรถีย์มา เธอมาแล้วพึงอุปสมบทให้ ไม่ต้องให้ 
ปริวาสแก่เธอ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราให้บริหารข้อนั้เป็นส่วนพิเศษเฉพาะหมู , ญาติ. 

อัญญติถิยปุพพกถา จบ 
ภาณวารที่ ๗ จบ 


อันตราขิกธรรม 
โรค ๕ ชนิด 

[๑๐๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในมคธชนบทเกิดโรคระบาดขึ้น ๕ ชนิด คือ โรคเรื้อน ๑ 
โรค!] ๑ โรคกลาก ๑ โรคมองคร่อ ๑ โรคลมน้าหมู ๑ ประชาชนอันโรค ๕ ชนิดกระทบเข้าแล้ว 
ได้เข้าไปหาหมอชีวกโกมารภัจจ์ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ขอโอกาส ท่านอาจารย์ ขอท่านกรุณา 
ช่วยรักษาพวกข้าพเจ้าด้วย. 

ชี. เจ้าทั้งหลาย ฉันน , ะ มีกิจมาก มีงานที่ต้องทำมาก ฉันต้องถวายอภิบาลพระเจ้า 
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝ่ายใน และพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ฉันไม่ 
สามารถจะช่วยรักษาได้. 

ป. ท่านอาจารย์ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดยกให้ท่าน และพวกข้าพเจ้ายอมเป็นทาสของท่าน 
ขอโอกาส ท่านอาจารย์ ขอท่านกรุณาช่วยรักษาพวกข้าพเจ้าด้วย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 118 

ชี. เจ้าทั้งหลาย ฉันน่ะ มีกิจมาก มีงานที่ต้องทำมาก ฉันต้องถวายอภิบาลพระเจ้า 
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝ่ายใน และพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ฉันไม่สามารถ 
จะช่วยรักษาได้. 

จึงประชาชนพวกนั้นได้คิดว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล มีปกติเป็นสุข 
มีความประพฤติสบาย ฉันอาหารที่ดี นอนในห้องนอนอันมิดชิด ถ้ากระไร พวกเราพึงบวช 
ในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ในที่นั้น ภิกษุทั้งหลายจักพยาบาล และหมอชีวก 
โกมารภัจจ้จักรักษา. ต่อมา พวกเขาพากันเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลาย 
ให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบท แล้วต้องพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจ์ต้องรักษาพวกเขา. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายพยาบาลภิกษุอาพาธมากรูป ย่อมเป็นผู้มากด้วยการขอร้อง 
มากด้วยการขออยู่ว่า ขอจงให้อาหารสำหรับภิกษุอาพาธ ขอจงให้อาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาล 
ภิกษุอาพาธ ขอจงให้เภสัชสำหรับภิกษุผู้อาพาธ. แม้หมอชีวกโกมารภัจจ์มัวรักษาภิกษุอาพาธ 
มากรูป ได้ปฏิบัติราชการบางอย่างบกพร่อง. บุรุษแม้คนหนึ่ง ถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเข้าแล้ว 
ก็เข้าไปหาหมอชีวกโกมารภัจจ์ แล้วกราบเรียนว่า ขอโอกาส ท่านอาจารย์ ขอท่านกรุณา 
ช่วยรักษากระผมด้วย. 

ชี. เจ้า ข้าน , ะ มีกิจมาก มีงานที่ต้องท่ามาก ต้องถวายอภิบาลพระเจ้าพิมพิสาร 
จอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝ่ายใน และพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ข้าไม่สามารถจะช่วย 
รักษาได้. 

บุรุษ. ท่านอาจารย์ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดยกให้ท่าน และกระผมยอมเป็นทาสของท่าน 
ขอโอกาส ท่านอาจารย์ ขอท่านกรุณาช่วยรักษากระผมด้วย. 

ชี. เจ้า ข้าน , ะ มีกิจมาก มีงานที่ต้องท่ามาก ต้องถวายอภิบาลพระเจ้าพิมพิสาร 
จอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝ่ายใน และพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ข้าไม่สามารถ 
จะช่วยรักษาได้. 

จึงบุรุษนั้นได้คิดว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล มีปกติเป็นสุข มีความ 
ประพฤติสบาย ฉันอาหารที่ดี นอนในห้องนอนอันมิดชิด ล้ากระไร เราพึงบวชในสำนัก 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ในที่นั้น ภิกษุทั้งหลายจักพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจ์ 
จักรักษา เราหายโรคแล้วจักสึก จึงบรษนั้นเข้าไปหาภิกษทั้งหลายแล้วขอบรรพชา. ภิกษทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 119 

ให้บุรุษนั้นบรรพชาอุปสมบทแล้วต้องพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจ์ต้องรักษาภิกษุนั้น. ภิกษุ 
นั้นหายโรคแล้วสึก. 

หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้เห็นบุรุษนั้นสึกแล้ว จึงได้ไต , ถามบุรุษนั้นว่า เจ้าบวชในสำนัก 
ภิกษุมิใช่หรือ? 

บุรุษ. ใช่แล้วขอรับ ท่านอาจารย์. 

ชี. เจ้าได้ท่าพฤติการณ์เช่นนั้น เพื่อประสงค์อะไร? 

จึงบุรุษนั้น ได้เรียนเรื่องนั้นให้หมอชีวกโกมารภัจจ์ทราบ. 

หมอชีวกโกมารภัจจ์จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ 
ให้กุลบุตรผู้ลูกโรค ๕ ชนิดกระทบเข้าแล้วบวชเล่า. ครั้นแล้วเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม 
พระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคว่า 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังกุลบุตรผู้ลูกโรค ๕ ชนิด 
กระทบเข้าแล้ว ให้บวช. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หมอชีวกโกมารภัจจ์ เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 
ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา. ครั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้ง ให้ 
สมาทาน ให้อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
ท่าประทักษิณแล้วกลับไป. 

ทรงห้ามบวชคนเป็นโรคติดต่อ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้ลูกโรค ๕ ชนิด กระทบ 
เข้าแล้ว ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องราชภัฏบวช 

[๑๐๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองปลายเขตแดนของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
เกิดจลาจล. ครั้งนั้น ท้าวเธอจึงมีพระบรมราชโองการสั่งพวกมหาอำมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองว่า 
ลูกรพนาย ท่านทั้งหลายจงไปปรับปรุงเมืองปลายเขตแดนให้เรียบร้อย. พวกมหาอำมาตย์ผู้เป็น 
แม่ทัพนายกองกราบทูลรับสนองพระบรมราชโองการพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชว่า ขอ 
เดชะ พระพุทธเจ้าข้า. ครั้งนั้น เหล่าทหารบรรดาที่มีชื่อเสียง ได้มีความปริวิตกว่า พวกเรา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 120 

พอใจในการรบ พากันไปทำบาปกรรม และประสพกรรมมิใช่บุญมาก ด้วยวิธีอย่างไรหนอ 
พวกเราพึงงดเว้นจากบาปกรรม แลทำแต่ความดี ดังนี้และได้มีความปริวิตกต่อไปว่า พระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ 
กล่าวแต่คำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม ถ้าแลพวกเราจะพึงบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตร ด้วยวิธีอย่างนี้พวกเราก็จะพึงเว้นจากบาปกรรม และทำแต่ความดี ดังนี้ 
จึงพากันเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทแล้ว. 

พวกมหาอำมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกองถามพวกราชภัฏว่า แน่ะพนาย ทหารผู้มีชื่อนี้ 
และมีชื่อนี้หายไปไหน? 

พวกราชภัฏเรียนว่า นาย ทหารผู้มีชื่อนี้และมีชื่อนี้บวชในสำนักภิกษุแล้ว ขอรับนาย. 

พวกมหาอำมาตย์ผู้เป็นแม่ทัพนายกอง จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนเหล่า- 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ให้ราชภัฏบวชเล่า แล้วกราบบังคมทูลความเรื่องนั้น 
แด'พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช. 

จึงท้าวเธอได้ตรัสถามมหาอำมาตย์ผู้พิพากษาว่า ดูกรพนาย ภิกษุรูปใดให้ราชภัฏบวช 
ภิกษุรูปนั้นจะต้องโทษสถานไร? 

คณะมหาอำมาตย์ผู้พิพากษากราบทูลว่า ขอเดชะ พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม 
พระอุปัชฌายะต้องถูกตัดศีรษะ พระอนุสาวนาจารย์ต้องถูกดึงลิ้นออกมา พระคณะปูรกะต้องถูก 
หักซี่โครงแถบหนึ่ง พระพุทธเจ้าข้า 

จึงท้าวเธอเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงแล้ว , จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับ 
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคว่า มีอยู่ พระพุทธเจ้า 
ข้า พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ที่ไม , มีศรัทธา ไม่ทรงเลื่อมใสจะพึงเบียดเบียนภิกษุทั้งหลาย แม้ 
ด้วยกรณีเพียงเล็กน้อย หม่อมฉันขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้เป็นเจ้า 
ทั้งหลายไม่พึงให้ราชภัฏบวช. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนา- 
มาคธราชทรงเห็นแจ้ง ทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรงร่าเริงด้วยธรรมีกถา. ครั้นท้าวเธออัน 
พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง ให้ทรงเห็นแจ้ง ทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรงร่าเริงด้วยธรรมีกถา 
แล้ว เสด็จลุกจากพระที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 121 

ทรงห้ามบวชราชภัฏ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราชภัฏ ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใด 
ให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ห้ามบวชโจรที่ขึ้นชื่อโด่งดัง 

[๑๐๓] ก็โดยสมัยนั้นแล โจรองคุลิมาลบวชในสำนักภิกษุ. ชาวน้านเห็นแล้วพากัน 
หวาดเสียวบ้าง ตกใจบ้าง หนีไปบ้าง ไปโดยทางอื่นบ้าง เมินหน้าไปทางอื่นบ้าง ปิดประตู 
เสียบ้าง. ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จึงให้โจรที่ขึ้นชื่อโด่งดังบวชเล่า. ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โจรที่ขึ้นชื่อโด่งดัง ภิกษุ 
ไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อภยูวรภาณวาร 

ห้ามบวชโจรหนีเรือนจำ 

[๑๐๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได้ทรงมีพระบรมราชา- 
นุญาตไว้ว่า กุลบุตรเหล่าใดบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหล่านั้น 
ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ เพราะธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์ 
เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

สมัยต่อมา บุรุษคนหนึ่งทำโจรกรรมแล้ว ถูกเจ้าหน้าที่จองจำไว้ในเรือนจำ. เขาหนี 
เรือนจำหลบไปบวชในสำนักภิกษุ. คนทั้งหลายเห็นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปนี้คือโจรหนี 
เรือนจำคนนั้น ล้ากระไร พวกเราจงจับมัน. 

คนบางคนพูดทัดทานอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้พูดเช่นนี้เพราะพระเจ้าพิมพิสาร 
จอมเสนามาคธราช ได้มีพระบรมราชานฌาตไว้ว่า กลบตรเหล่าใดบวชในสำนักพระสมณะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 122 

เชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหล่านั้น ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ เพราะธรรมอันพระผู้มีพระภาค 
ตรัสไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ 
มิใช่ผู้หลบหลีกภัย ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ แต่ไฉนจึงให้โจรผู้หนีเรือนจำบวชเล่า. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โจรผู้หนีเรือนจำ ภิกษุไม่ 
พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ห้ามบวชโจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ 

[๑๐๕] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งทำโจรกรรม แล้วหนีไปบวชในสำนักภิกษุ 
และบุรุษนั้นถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายประกาศไว้ทั่วราชอาณาจักรว่า พบในที่ใด พึงฆ่าเสียในที่นั้น. 
คนทั้งหลายเห็นแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปนี้คือโจรผู้ถูกออกหมายจับคนนั้น ล้ากระไร 
พวกเราจงฆ่ามันเสีย. 

คนบางพวกพูดทัดทานอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้พูดเช่นนี้เพราะพระเจ้าพิมพิสาร 
จอมเสนามาคธราชได้มีพระบรมราชานุญาตไว้ว่า กุลบุตรเหล่าใดบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตร กุลบุตรเหล่านั้น ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ เพราะธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัส 
ไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ 
มิใช่ผู้หลบหลีกภัย ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ แต่ไฉนจึงให้โจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับบวชเล่า. ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ 
ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ 
ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย 

[๑๐๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาเฆี่ยนด้วยหวาย บวชในสำนักภิกษุ- 
ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงให้บุรุษผู้ 
ถกลงอาณาเฆี่ยนด้วยหวายบวชเล่า. ภิกษทั้งหลายกราบทลเรื่องนั้นแด่พระผ้มีพระภาค. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 123 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้ถูกลงอาญาเฆี่ยน 
ด้วยหวาย ภิกษุไม , พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกสักหมายโทษ 

[๑๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาสักหมายโทษ บวชในสำนักภิกษุ 
ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงให้บุรุษผู้ถูก 
ลงอาญาสักหมายโทษบวชเล่า. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้ถูกลงอาญาสัก 
หมายโทษ ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ห้ามบวชคนมีหนี้ 

[๑๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ลูกหนี้คนหนึ่งหนีบวชในสำนักภิกษุ. พวกเจ้าทรัพย์พบแล้ว 
กล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปนี้คือลูกหนี้ของพวกเราคนนั้น ล้ากระไร พวกเราจงขับมัน. 

เจ้าทรัพย์บางพวกพูดทัดทานอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้พูดเช่นนี้เพราะพระเจ้า 
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได้มีพระบรมราชานุญาตไว้ว่า กุลบุตรเหล่าใดบวชในสำนักพระ 
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหล่านั้น ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ เพราะธรรมอันพระผู้มี 
พระภาคตรัสไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ 
มิใช่ผู้หลบหลีกภัย ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ แต่ไฉนจึงให้คนมีหนี้บวชเล่า. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลความเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนมีหนี้ภิกษุไม่พึงให้บวช 
รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ห้ามบวชทาส 

[๑๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ทาสคนหนึ่งหนีไปบวชในสำนักภิกษุ. พวกเจ้านายพบเข้า 
จึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปนี้คือทาสของพวกเราคนนั้น ล้ากระไร พวกเราจงขับมัน. 

เจ้านายบางพวกพูดทัดทานอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้พูดเช่นนี้เพราะพระเจ้า 
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได้ทรงมีพระบรมราชานฌาตไว้ว่า กลบตรเหล่าใดบวชในสำนัก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 124 

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหล่านั้น ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ เพราะธรรมอัน 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ 
มิใช่ผู้หลบหลีกภัย ใครๆ จะทำอะไรไม , ได้ แต่ไฉนจึงให้ทาสบวชเล่า. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนเป็นทาส ภิกษุไม่พึงบวช 
รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ทรงอนุญาตการปลงผม 

[๑๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรช่างทองศีรษะโล้นคนหนึ่ง ทะเลาะอับมารดาบิดา แล้ว 
ไปอารามบวชในสำนักภิกษุ. ครั้งนั้น มารดาบิดาของเขาสืบหาเขาอยู่ ได้ไปอารามถามภิกษุทั้งหลาย 
ว่า ท่านเจ้าข้า ท่านทั้งหลายเห็นเด็กชายมีรูปร่างเช่นนี้บ้างไหม. 

บรรดาภิกษุพวกที่ไม , รู้เลยตอบว่า พวกอาตมาไม , รู้ พวกที่ไม , เห็นเลยตอบว่า พวก 
อาตมาไม , เห็น 

ครั้นมารดาบิดาของเขาสืบหาอยู่ ได้เห็นเขาบวชแล้วในสำนักภิกษุ จึงเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ช่างไม , ละอาย เป็นคนทุศีล พูดเท็จ 
รู้อยู่แท้ๆ บอกว่าไม , รู้ เห็นอยู่ชัดๆ บอกว่าไม , เห็น เด็กคนนี้บวชแล้วในสำนักภิกษุ.ภิกษุ 
ทั้งหลายได้ยินมารดาบิดาของบุตรช่างทองศีรษะโล้นนั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อปโลกน์ต่อ 
สงฆ์ เมื่อการปลงผม 

พวกเด็กชายสัตตรสวัคคีย์บวช 

[๑๑๑] ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤห์มีเด็กชายพวกหนึ่ง ๑๗ คน เป็นเพื่อนกัน 
เด็กชายอุบาลีเป็นหัวหน้าของเด็กพวกนั้น. ครั้งนั้น มารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีได้หารือกันว่า 
ด้วยวิธีอะไรหนอ เมื่อเราทั้งสองล่วงดับไปแล้ว เจ้าอุบาลีจะอยู่เป็นสุข และจะไม่ต้องลำบาก. 

ครั้นแล้วหารือกันต่อไปว่า ล้าเจ้าอุบาลีจะพึงเรียนหนังสือ ด้วยวิธีอย่างนี้แหละ เมื่อเราทั้งสอง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 125 

ล่วงลับไปแล้ว เจ้าอุบาลี จะพึงอยู่เป็นสุข และจะไม , ต้องลำบาก แล้วหารือกันต่อไปอีกว่า 
ล้าเจ้าอุบาลีจักเรียนหนังสือ นิ้วมือก็จักระบม ล้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาคำนวณ ด้วยอุบายอย่างนี้แหล 
เมื่อเราทั้งสองล่วงลับไปแล้ว เจ้าอุบาลีจะพึงอยู่เป็นสุข และไม , ต้องลำบาก. ครั้นต่อมาจึงหารือ 
กันอีกว่า ล้าเจ้าอุบาลีชักเรียนวิชาคำนวณเขาจักหนักอก ล้าจะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพ ด้วยอุบาย 
อย่างนี้แหละ เมื่อเราทั้งสองล่วงลับไปแล้ว เจ้าอุบาลีก็จะพึงอยู่เป็นสุข และจะไม่ต้องลำบาก 
ครั้นต่อมา จึงหารือกันอีกว่า ล้าเจ้าอุบาลีจักเรียนวิชาลูรูปภาพ นัยน์ตาทั้งสอง'ของเขาจักชอกชํ้า 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล มีปกติเป็นสุข มีความประพฤติเรียบร้อย ฉันอาหาร 
ที่ดี นอนในห้องนอนอันมิดชิด ล้าเจ้าอุบาลีจะพึงบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
ด้วยวิธีนี้แหละ เมื่อเราทั้งสองล่วงลับไปแล้ว เจ้าอุบาลีก็จะอยู่เป็นสุข และจะไม , ต้องลำบาก. 

เด็กชายอุบาลีได้ยินถ้อยคำที่มารดาบิดาสนทนาหารือกัน ดังนี้จึงเข้าไปหาเพื่อนเด็ก 
เหล่านั้น ครั้นแล้วได้พูดชวนว่า มาเถิดพวกเจ้า พวกเราจักพากันไปบวชในสำนักพระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตร. 

เด็กชายเหล่านั้นพูดว่า ล้าเจ้าบวช แม้พวกเราก็จักบวชเหมือนกัน. 

เด็กชายเหล่านั้นไม่รอช้า ต่างคนต่างก็เข้าไปหามารดาบิดาของตนๆ แล้วขออนุญาตว่า 
ขอท่านทั้งหลายจงอนุญาตให้ข้าพเจ้า ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด. 

มารดาบิดาของเด็กชายเหล่านี้นก็อนุญาตทันที ด้วยคิดเห็นว่า เด็กเหล่านี้ต่างก็มีฉันทะ 
ร่วมกัน มีความมุ่งหมายดีด้วยกันทุกคน. 

เด็กพวกนั้นเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายให้พวกเขาบรรพชา 
อุปสมบท. 

ครั้นปัจจุสสมัยแห่งราตรี ภิกษุใหม่เหล่านั้นลุกขึ้นร้องไห้ วิงวอนว่า ขอท่านทั้งหลาย 
จงให้ข้าวต้ม จงให้ข้าวสวย จงให้ของเคี้ยว. 

ภิกษุทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย จงรอให้ราตรีสว่างก่อน ล้าข้าวต้มมี 
จักได้ดื่ม ล้าข้าวสวยมี ชักได้ฉัน ล้าของเคี้ยวมี จักได้เคี้ยว ล้าข้าวต้ม ข้าวสวย หรือของ 
เคี้ยวไม่มี ต้องเที่ยวบิณฑบาตฉัน. ภิกษุใหม่เหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายแม้กล่าวอยู่อย่างนี้แล 
ก็ยังร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างนั้นแลว่า จงให้ข้าวต้ม จงให้ข้าวสวย จงให้ของเคี้ยว ถ่ายอุจจาระ 
รดบ้าง ถ่ายป้สสาวะรดบ้าง ซึ่งเสนาสนะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 126 

พระผู้มีพระภาคทรงตื่นบรรทมในปัจจุสสมัยแห่งราตรี ทรงได้ยินเสียงเด็ก ครั้นแล้ว 
ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่า ดูกรอานนท์ นั่นเสียงเด็ก หรือ? 

จึงท่านพระอานนท์กราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลายรู้อยู่ 
ให้บุคคลผู้มีอายุหย่อน ๒๐ ปี อุปสมบท จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษพวกนั้นรู้อยู่ 
จึงได้ให้บุคคลมีอายุหย่อน๒๐ปีอุปสมบทเล่าดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลมีอายุหย่อน๒๐ปี 
เป็นผู้ไม , อดทนต่อเย็น ร้อน หิว ระหาย เป็นผู้มีปกติไม , อดกลั้นต่อสัมผัส แห่งเหลือบ 
ยุง ลม แดด สัตว์เลื้อยคลาน ต่อคลองแห่งถ้อยคำที่เขากล่าวร้าย อันมาแล้วไม่ดี ต่อทุกขเวทนา 
ทางกายที่เกิดขึ้นแล้วอันกล้าแข็งกล้า เผ็ดร้อน ไม่เป็นที่ยินดี ไม่เป็นที่ชอบใจ อันอาจนำชีวิต 
เสียได้ ส่วนบุคคลมีอายุ ๒๐ ปี ย่อมเป็นผู้อดทนต่อเย็น ร้อน หิว ระหาย เป็นผู้มีปกติ 
อดกลั้นต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เลื้อยคลาน ต่อคลองแห่งถ้อยคำที่เขากล่าวร้าย 
อันมาแล้วไม่ดี ต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้ว อันกล้าแข็งเผ็ดร้อน ไม่เป็นที่ยินดี ไม่เป็นที่ 
ชอบใจ อันอาจนำชีวิตเสียได้ ดูกรภิกษุทังหลาย การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านันนั่น ไม่เป็น 
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส 
แล้ว .-. ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรู้อยู่ ไม่พึงให้ 
บุคคลมีอายุหย่อน ๒๐ ปีอุปสมบท รูปใดให้อุปสมบท ต้องปรับตามธรรม. 

เรื่องตายเพราะอหิวาตกโรค 
กำหนดอายุผู้บวชเป็นสามเณร 

[๑๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลหนึ่งได้ตายลง เพราะอหิวาตกโรค. ตระกูลนั้น 
เหลืออยู่แต่พ่อกับลูก. คนทั้งสองนั้นบวชในสำนักภิกษุแล้ว เที่ยวบิณฑบาตด้วยกัน. ครั้นเมื่อ 
เขาถวายภิกษาแก , ภิกษุผู้เป็นบิดา สามเณรน้อยก็ได้วิ่งเข้าไปพุดว่า พ่อจ๋า ขอจงให้แก่หนูบ้าง 
พ่อจ๋า ขอจงให้แก , หนูน้าง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 127 

ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ 
มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์สามเณรน้อยรูปนี้ชะรอยเกิดแต่ภิกษุณี. ภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชน 
พวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเด็กชายมีอายุหย่อน๑๕ปี 
ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เด็กชายตระกูลอุปัฏฐากบรรพชา 

[๑๑๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปัฏฐากของท่านพระอานนท์มีศรัทธาเลื่อมใส ได้ 
ตายลงเพราะอหิวาตกโรค. เหลืออยู่แต่เด็กชายสองคน. เด็กชายทั้งสองเห็นภิกษุทั้งหลาย จึงวิ่ง 
เข้าไปหาด้วยกิริยาที่คุ้นเคยแต่ก่อนมา. ภิกษุทั้งหลายไล่ไปเสีย. เด็กชายทั้งสองนั้นเมื่อถูกภิกษุ 
ทั้งหลายไล่ก็ร้องไห้ จึงท่านพระอานนท์ได้มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ มิให้บวช 
เด็กชายมีอายุหย่อน ๑๕ ปี ก็เด็กชายทั้งสองคนนั้มีอายุหย่อน ๑๕ ปี ด้วยวิธีอะไรหนอ เด็กชาย 
สองคนนั้จึงจะไม่เสื่อมเสีย ดังนี้จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรอานนท์ เด็กชายสองคนนั้นอาจไล่กาได้ไหม? 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า อาจ พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้บวชเด็กชาย 
มีอายุหย่อน ๑๕ ปี แต่สามารถไล่กาได้. 

เรื่องสามเณรของท่านพระอุปนันท์ 

[๑๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระอุปนันทศากยบุตรมีสามเณรอยู่ ๒ รูป คือสามเณร 
กัฌฏกะ ๑ สามเณรมหกะ ๑. เธอทั้งสองประทุษร้ายกันและกัน. ภิกษุทั้งหลายจึงเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนสามเณรทั้งสองจึงได้ประพฤติอนาจารเห็นปานนั้นเล่า แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปเดียว ไม่พึงให้ 
สามเณร ๒ รูปอุปัฏฐาก รูปใดให้อุปัฏฐาก ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 128 
เรื่องถือนิสสัย 

[๑๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์นั้นแล ตลอด 
ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ทิศทั้งหลาย 
คับแคบมืดมนแก่พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ทิศทั้งหลายไม่ปรากฏแก , พระสมณะพวกนี้ 
ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า ดูกรอานนท์ เธอจงไป 
ไขดาล บอกภิกษุทั้งหลายในบริเวณวิหารว่า อาวุโสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงปรารถนาจะเ? 
จาริกทักขิณาคิรีชนบท ท่านผู้ใดมีความประสงค์ ท่านผู้นั้นจงมา. 

ท่านพระอานนท์รับสนองพระพุทธบัญชาแล้ว ไขดาลแจ้งแก , ภิกษุทั้งหลายในบริเวณ 
วิหารว่า อาวุโสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงปรารถนาจะเสด็จจาริกทักขิณาคิรีชนบท ท่านผู้ใด 
มีความประสงค์ ท่านผู้นั้นจงมา. 

ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส อานนท์ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติให้ภิกษุ 
ถือนิสสัยอยู่ตลอด ๑๐ พรรษา และให้ภิกษุมีพรรษาได้ ๑๐ ให้นิสสัย พวกผมจักต้องไปใน 
ทักขิณาคิรีนั้น จักต้องถือนิสสัยด้วย จักพักอยู่เพียงเล็กน้อยก็ต้องกลับมาอีก และชักต้องกลับ 
ถือนิสสัยอีก ถ้าพระอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ของพวกผมไป แม้พวกผมก็ชักไป หากท่านไม , ไป 
แม้พวกผมก็จักไม , ไป อาวุโส อานนท์ ความที่พวกผมมีใจเบาจักปรากฏ. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกทักขิณาคิรีชนบท กับภิกษุสงฆ์มีจำนวนน้อย. 
ครั้นพระองค์เสด็จอยู่ ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จกลับมาสู่พระนคร 
ราชคฤห์อีกตามเดิม และพระองค์ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาสอบถามว่า ดูกรอานนท์ ตถาคต 
จาริกทักขิณาคิรีชนบท กับภิกษุสงฆ์มีจำนวนน้อย เพราะเหตุไร? จึงท่านพระอานนท์กราบทูล 
ความเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ 

พระพุทธานุญาตให้ถือนิสสัย 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ 
ผ้ฉลาด ผ้สามารถ ถือนิสสัยอย่ ๕ พรรษา และ , ให้ภิกษผไม่ฉลาด ถือนิสสัยอย่ตลอดชีวิต. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 129 
องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ คือ 
๑. ไม , ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 
๒. ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 
๓. ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 
๔. ไม่ประกอบด้วยกองริมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และ 
๕. ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ 
ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้. 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 
๑. ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 
๒. ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 
๓. ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 
๔. ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ และ 
๕. ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ 
๑. เป็นผู้ไม , มีศรัทธา 
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ 
๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน และ 
๕. เป็นผู้มีสติป่นเฟือน 

ดกรภิกษทั้งหลาย ภิกษผ้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม , ถือนิสสัยอย่ไม่ได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 130 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 
๑. เป็นผู้มีศรัทธา 
๒. เป็นผู้มีหิริ 
๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 
๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร และ 
๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องดือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ 
๑. เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟ้งน้อย และ 
๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม 

ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้. 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 
๑. เป็นผู้ไม , วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟ้งมาก และ 
๕. เป็นผู้มีปัญญา 

ดกรภิกษทั้งหลาย ภิกษผ้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอย่. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 131 
องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ คือ 
๑. ไม , รู้จักอาบัติ 
๒. ไม , รู้จักอนาบัดึ 
๓. ไม , รู้จักอาบัติเบา 
๔. ไม , รู้จักอาบัติหนัก และ 

๕. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองไม , ได้ดีโดยพิสดาร จำแนกไม , ได้ด้วยดี ไม่คล่องแคล , วดี 
วินิจฉัยไม่เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม , ถือนึสสัยอยู่ไม , ได้. 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนึสสัย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 
๑. รู้จักอาบัติ 
๒. รู้จักอนาบัติ 
๓. รู้จักอาบัติเบา 
๔. รู้จักอาบัติหนัก และ 

๕. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร จำแนกดี คล่องแคล , วดี วินิจฉัย 
เรียบร้อย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนึสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ คือ 
๑. ไม , รู้จักอาบัติ 
๒. ไม , รู้จักอนาบัติ 
๓. ไม , รู้จักอาบัติเบา 
๔. ไม , รู้จักอาบัติหนัก และ 
๕. มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดกรภิกษทั้งหลาย ภิกษผ้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม , ถือนิสสัยอย่ไม่ได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 132 

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 
๑. รู้จักอาบัติ 
๒. รู้จักอนาบัดึ 
๓. รู้จักอาบัติเบา 
๔. รู้จักอาบัติหนัก และ 
๕. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ 
๑. ไม , ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 
๒. ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 
๓. ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 
๔. ไม่ประกอบด้วยกองริมุติ อันเป็นของพระอเสขะ 
๕. ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณบัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 
๖. มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้. 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม , ต้องถือนิสสัย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม , ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 
๑. ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ 
๒. ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ 
๓. ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ 
๔. ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ 
๕. ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณบัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ และ 
๖. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
ดกรภิกษทั้งหลาย ภิกษผ้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอย่. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 133 
องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ คือ 
๑. เป็นผู้ไม , มีศรัทธา 
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ 
๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ 
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน 
๕. เป็นผู้มีสติป่นเฟือน และ 
๖. มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้. 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม , ต้องถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 
๑. เป็นผู้มีศรัทธา 
๒. เป็นผู้มีหิริ 
๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ 
๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร 
๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น และ 
๖. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ คือ 
๑. เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟืงน้อย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 134 

๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม และ 
๖. มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้. 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 
๑. เป็นผู้ไปไม , วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล 
๒. เป็นผู้ไม , วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร 
๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟ้งมาก 
๕. เป็นผู้มีปัญญา และ 
๖. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ คือ 
๑. ไม , รู้จักอาบัติ 
๒. ไม , รู้จักอนาบัติ 
๓. ไม , รู้จักอาบัติเบา 
๔. ไม , รู้จักอาบัติหนัก 

๕. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองไม , ได้ดีโดยพิสดาร จำแนกไม่ได้ด้วยดี ไม่คล่องแคล , วดี 
วินิจฉัยไม่เรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ 
๖. มีพรรษาหย่อน ๕ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้. 

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม , ต้องถือนึสสัย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่ คือ 


๑. รู้จักอาบัติ 


๒. รัชักอนาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 135 

๓. รู้จักอาบัติเบา 
๔. รู้จักอาบัติหนัก 

๕. เธอจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร จำแนกดี คล่องแคล , วดี วินิจฉัยเรียบร้อย 
โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ 
๖. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

เรื่องถือนิสสัย จบ 
อภยูวรภาณวาร จบ. 


ทายัชชภาณวาร 

พระราหุลกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร 

[๑๑๘] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้ว เสด็จจาริกไปทางพระนครกบิลพัสดุ เสด็จเที่ยวจาริกโดยลำดับถึงพระนครกบิลพัสดุ แล้ว. 
ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ สักกชนบทนั้น. ครั้น 
เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้ว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่ 
พระราชนิเวศน์ของพระเจ้าสุทโธทนศากยะ ครันแล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่เขาปูลาด 
ถวาย. ครั้งนั้นพระเทวีราหุลมารดา ได้มีพระเสาวนึแก , ราหุลกุมารว่า ดูกรราหุล พระสมณะนั้น 
เป็นบิดาของเจ้า เจ้าจงไปทูลขอทรัพย์มรดกต่อพระองค์จึงราหุลกุมารเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ครั้นถึงแล้วได้ประทับยืนเบื้องพระพักตร์พระผู้มีพระภาค พลางกราบทูลว่า ข้าแต่พระสมณะ 
พระฉายาของพระองค์เป็นสุข. ทันใดนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จอุฏฐาการจากพระพุทธอาสน์แล้ว 
กลับไป จึงราหุลกุมารได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องหลังๆ พลางทูลขอว่า ข้าแต่พระสมณะ 
ขอได้โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉัน ข้าแด , พระสมณะ ขอได้โปรดประทานทรัพย์มรดก 
แก , หม่อมฉัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 136 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมารับสั่งว่า ดูกรสารีบุตร ถ้าเช่นนั้น 
เธอจงให้ราหุลกุมารบวช. 

ท่านพระสารีบุตรทูลถามว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะให้ราหุลกุมารทรงผนวชอย่างไร พระพุทธ- 
เจ้าข้า? 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตร 
เป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมน์. 

วิธีให้บรรพชา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงให้กุลบุตรบวชอย่างนี้:- 

ชั้นต้น พึงให้โกนผมและหนวด แล้วให้ครองผ้าย้อมฝาด ให้ห่มผ้าเฉวียงบ่า ให้ 
กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย ให้นั่งกระหย่ง ให้ประคองอัญชลี แล้วสั่งว่า จงว่าอย่างนี้แล้วสอนให้ 
ว่าสรณคมน์ดังนี้:- 

ไตรสรณคมน์ 
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง 
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒ 
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒ 
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 137 

ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 

ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓ 

ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ 

ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓ 

ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 

ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมน์นี้. 

คราวนั้น ท่านพระสารีบุตร ให้ราหุลกุมารบรรพชาแล้ว. 

พระเจ้าสุทโธทนศากยะทูลขอพระพร 

ต่อมา พระเจ้าสุทโธทนศากยะเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ครั้นถึงแล้วถวายบังคมพระผู้มี 
พระภาคแล้วประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นท้าวเธอประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว 
ได้กราบทูลขอพระพรต่อพระผู้มีพระภาคว่า หม่อมฉันขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคสักอย่าง 
หนึ่ง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคถวายพระพรว่า ลูกรพระองค์ผู้โคตมะ ตถาคตทั้งหลาย มีพรล่วงเลย 
เสียแล้ว 

สุท. หม่อมฉันทูลขอพรที่สมควรและไม่มีโทษ พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. พระองค์โปรดตรัสบอกพรนั้นเถิด โคตมะ. 

สุท. เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงผนวชแล้ว ความทุกข์สันพ้นได้บังเกิดแก , หม่อมฉัน เมื่อ 
พ่อนันทะบวชก็เช่นเดียวกัน เมื่อพ่อราหุลบรรพชา ทุกข์ยิ่งมากล้น พระพุทธเจ้าข้า ความรัก 
บุตรย่อมตัดผิว ครั้นแล้ว ตัดหนัง ตัดเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระลูก แล้วตั้งอยู่จรดเยื่อในกระลูก 
หม่อมฉันขอประทานพระวโรกาส พระคุณเจ้าทั้งหลาย ไม , พึงบวชบุตรที่บิดามารดายังมิได้อนุญาต 
พระพุทธเจ้าข้า. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าสุทโธทนศากยะทรงเห็นแจ้ง ทรงสมาทาน 
ทรงอาจหาญ ทรงร่าเริง ด้วยธรรมีกถา. เมื่อพระเจ้าสุทโธทนศากยะ อันพระผู้มีพระภาคทรง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 138 

ชี้แจงให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว เสด็จลุกจากพระที่ ถวายบังคม 
พระผู้มีพระภาค ทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับ. 

ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรที่มารดาบิดาไม , อนุญาต ภิกษุไม่ 
พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครกบิลพัสดุ ตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จ 
จาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จเที่ยวจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครสาวัตถีแล้ว. ทราบว่า 
พระองค์ประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น 
เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้ 
[๑๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปฐากของท่านพระสารีบุตร ส่งเด็กชายไปในสำนัก 
ท่านพระสารีบุตร ด้วยมอบหมายว่า ขอพระเถระโปรดบรรพชาเด็กคนนี้. ทีนั้น ท่านพระสารีบุตร 
ได้มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไม , ให้ภิกษุรูปเดียวรับสามเณร ๒ รูปไว้อุปัฏฐาก ก็ 
เรามีสามเณรราหุลนี้อยู่แล้ว ทีนี้เราจะปฏิบัติอย่างไร ดังนี้จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด 
ผู้สามารถรูปเดียว รับสามเณรสองรูปไว้อุปัฏฐากได้ ก็หรือเธออาจจะโอวาท อนุศาสน์สามเณร 
มีจำนวนเท่าใดก็ให้รับไว้อุปัฏฐาก มีจำนวนเท่านั้น. 

สิกขาบทของสามเณร 

[๑๒๐] ครั้งนั้น สามเณรทั้งหลาย ได้มีความดำริว่า สิกขาบทของพวกเรามีเท่าไร 
หนอแล และพวกเราจะต้องศึกษาในอะไร. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ 
แก , สามเณรทั้งหลาย และให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นั้น คือ 
๑. เว้นจากการท่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป 
๒. เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้ 
๓. เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ 
๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 139 

๕. เว้นจากการดื่มนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 

๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นที่เป็นข้าศึก 
๘. เว้นจากการทัดทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้อันเป็นฐานแห่ง 
การแต่งตัว 

๙. เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่ 
๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ นี้แก , สามเณรทั้งหลาย และให้สามเณร 
ทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ น. 

เรื่องลงทัณฑกรรมแก , สามเณร 

[๑๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกสามเณรไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง มีความ 
ประพฤติไม่เหมาะสม ในภิกษุทั้งหลายอยู่. ภิกษุทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉนพวกสามเณรจึงได้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง มีความประพฤติไม , เหมาะสมในภิกษุ 
ทั้งหลายอยู่เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรม 
แก , สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 

๑. พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย 
๒. พยายามเพื่อความพินาศแห่งภิกษุทั้งหลาย 
๓. พยายามเพื่อความอยู่ไม , ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย 
๔. ด่า บริภาษ ภิกษุทั้งหลาย 
๕. ยุยงภิกษุต่อภิกษุให้แตกกัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลงทัฌฑกรรมแก , สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความดำริว่า จะพึงลงทัณฑกรรมอย่างไรหนอแล แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ลงทัฌฑกรรม คือ ห้ามปราม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 140 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรมคือห้ามสังฆารามทุกแห่งแก่พวกสามเณร. 
สามเณรเข้าอารามไม , ได้ จึงหลีกไปเสียบ้าง สึกเสียบ้าง ไปเข้ารีดเดียรถีย์บ้าง. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงลงทัณฑกรรม 
คือห้ามสังฆารามทุกแห่ง รูปใดลงต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรม 
คือ ห้ามเฉพาะสถานที่ที่สามเณรจะอยู่หรือจะเข้าไปได้. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรมคือห้ามอาหารซึ่งจะกลืนเข้าไปทางช่องปาก 
แก , พวกสามเณร. คนทั้งหลายทำปานะคือยาคูบ้าง สังฆภัตรบ้าง จึงกล่าวนิมนต์พวกสามเณร 
อย่างนี้ว่า นิมนต์ท่านทั้งหลายมาดื่มยาคู นิมนต์ท่านทั้งหลายมาฉันภัตตาหาร. พวกสามเณรจึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกอาตมาท่าอย่างนั้นไม , ได้ เพราะภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรม 
คือห้ามไว้. 

ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย จึงได้ 
ห้ามอาหาร ซึ่งจะกลืนเข้าไปทางช่องปากแก่พวกสามเณรเล่า. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงลง 
ทัณฑกรรมคือห้ามอาหารที่จะกลืนเข้าไปทางช่องปาก รูปใดลง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องลงทัฌฑกรรมแก , สามเณร จบ. 

เรื่องกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน 

[๑๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ไม่อาปุจฉาพระอุปัชฌาย์ก่อน แล้วท่าการ 
กักกันสามเณรทั้งหลายไว้. พระอุปัชฌาย์ทั้งหลายเที่ยวตามหาด้วยนึกสงสัยว่า ท่าไมหนอ 
สามเณรของพวกเราจึงหายไป. 

ภิกษุทั้งหลายได้แจ้งให้ทราบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคคีย์ได้กักกันไว้. 

พระอุปัชฌาย์ทั้งหลาย จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงไม่ 
อาปุจฉาพวกเราก่อน แล้วท่าการกักกันสามเณรของพวกเราเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม , อาปุจฉาอุปัชฌาย์ 
ก่อนแล้ว ไม , พึงท่าการกักกันสามเณรไว้ รูปใดท่า ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 141 
เรื่องทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสามเณร 

[๑๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์พากันเกลี้ยกล่อมพวกสามเณรของพระเถระ 
ทั้งหลาย. พระเถระทั้งหลายต้องหยิบไม้ชำระฟืนห้าง ตักนั้าล้างหน้าห้าง ด้วยตนเอง ย่อมลำบาก 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย บริษัทของภิกษุอื่น ภิกษุไม , พึงเกลี้ยกล่อม รูปใดเกลี้ยกล่อม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

องค์แห่งนาสนะ ๑๐ ของสามเณร 

[๑๒๔] ก็โดยสมัยนั้นแล สามเณรของท่านพระอุปนันทศากยบุตรชื่อ กัณฏกะ ได้ 
ประทุษร้ายภิกษุณีกัณฏกี. ภิกษุทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนสามเณรจึงได้ 
ประพฤติอนาจารเห็นปานนี้เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นาสนะ 
สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ คือ 
๑. ท่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป 
๒. ถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้ 
๓. ประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ 
๔. กล่าววาจาเท็จ 
๕. ดื่มนั้นมา 
๖. กล่าวติพระพุทธเจ้า 
๗. กล่าวติพระธรรม 
๘. กล่าวติพระสงฆ์ 
๙. มีความเห็นผิด 
๑๐. ประทุษร้ายภิกษุณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นาสนะสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ นี้. 

เรื่องห้ามษัณเฑาะค์มิให้อุปสมบท 

[๑๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล บัณเฑาะว์คนหนึ่งบวชในสำนักภิกษุ. เธอเข้าไปหาภิกษุ 
หนุ่มๆ แล้วพูดชวนอย่างนี้ว่า มาเถิดท่านทั้งหลาย จงประทุษร้ายข้าพเจ้า. ภิกษุทั้งหลายพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 142 

รุกรานว่า เจ้าบัณเฑาะก์จงฉิบหาย เจ้าบัณเฑาะก์จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยเจ้า. เธอถูก 
พวกภิกษุพูดรุกราน จึงเข้าไปหาพวกสามเณรโค่งผู้มีร่างลํ่าสัน แล้วพูดชวนอย่างนี้ว่า มาเถิดท่าน 
ทั้งหลาย จงประทุษร้ายข้าพเจ้า. พวกสามเณรพูดรุกรานว่า เจ้าบัณเฑาะก์จงฉิบหาย เจ้าบัณเฑาะก์ 
จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยเจ้า. เธอถูกพวกสามเณรพูดรุกราน จึงเข้าไปหาพวกคนเลี้ยงช้าง 
คนเลี้ยงม้า แล้วพูดอย่างนี้ว่า มาเถิด ท่านทั้งหลาย จงประทุษร้ายข้าพเจ้า. พวกคนเลี้ยงช้าง 
พวกคนเลี้ยงม้า ประทุษร้ายแล้วจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระ 
ศากยบุตรเหล่านี้เป็นบัณเฑาะก์ บรรดาพวกสมณะเหล่านี้ แม้พวกใดที่มิใช่บัณเฑาะก์ แม้พวก 
นั้นก็ประทุษร้ายบัฌเฑาะก์เมื่อเป็นเช่นนี้พระสมณะเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม , ใช่เป็นผู้ประพฤติ 
พรหมจรรย์. ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกคนเลี้ยงช้าง พวกคนเลี้ยงม้า พากันเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ บัณเฑาะก์ 
ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย. 

เรื่องห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดมิให้อุปสมบท 

[๑๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรของตระกูลเก่าแก่คนหนึ่ง เป็นสุขุมาลชาติ มีหมู'ญาติ 
ที่รู้จักกันในตระกูลหมดสิ้นไป. ครั้งนั้น เขาได้มีความดำริว่า เราเป็นผู้ดี ไม่สามารถจะหา 
โภคทรัพย์ที่ยังหาไม , ได้ หรือไม่สามารถจะทำโภคทรัพย์ที่หาได้แล้วให้เจริญงอกงาม ด้วยวิธี 
อะไรหนอ เราจึงจะอยู่เป็นสุข และไม่ต้องลำบาก แล้วคิดได้ในทันทีนั้นว่า พวกสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตรเหล่านี้แล มีปกติเป็นสุข มีความประพฤติเรียบร้อย ฉันอาหารที่ดี นอนใน 
ห้องนอนอันมิดชิด ล้ากระไร เราพึงชัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาดเสียเอง 
แล้วไปอารามอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลาย. ต่อมา เขาได้จัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด ครองผ้า 
ย้อมฝาดเอง แล้วไปอารามกราบไหว้ภิกษุทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลายถามว่า คุณมีพรรษาได้เท่าไร? 

เขาย้อนถามว่า ที่ชื่อว่ามีพรรษาได้เท่าไร นั่นอะไรกัน ขอรับ? 

ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ของคุณ? 

เขาย้อนถามว่า ที่ชื่อว่าพระอุปัชฌาย์ นั่นอะไรกัน ขอรับ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 143 

ภิกษุทั้งหลายได้แจ้งเรื่องนั้นต่อท่านพระอุบาลีว่า อาวุโสอุบาลี ขอนิมนต์ท่านสอบสวน 
บรรพชิตรูปนี้. 

ครั้นเขาลูกท่านพระอุบาลีสอบสวน จึงแจ้งเรื่องนั้นให้ทราบ. ท่านพระอุบาลีได้แจ้งให้ 
ภิกษุทั้งหลายทราบแล้ว. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนลักเพศ 
ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ ผู้ไปเข้ารีดเดียรถีย์ ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่ 
อุปสมบทแล้ว ต้องให้สึกเสีย. 

เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช 

[๑๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล นาคตัวหนึ่งอึดอัด ระอา เกลียดกำเนิดนาค จึงนาคนั้นได้ 
มีความดำริว่า ด้วยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะพ้นจากกำเนิดนาค และกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์ 
เร็วพลัน. ครั้นแล้วได้ดำริต่อไปว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล เป็นผู้'ประพฤติ- 
ธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวแต่กำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม หากเรา 
จะพึงบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะพ้นจากกำเนิดนาค 
และกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลัน ครั้นแล้วนาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่ม แล้วเข้าไป 
หาภิกษุทังหลายขอบรรพชา. ภิกษุทังหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบท. สมัยต่อมา พระนาคนัน 
อาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่ง. ครั้นปัจจุสสมัยแห่งราตรี ภิกษุรูปนั้น ตื่นนอนแล้ว 
ออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้ง. ครั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้ว. พระ นาคนั้นก็วางใจจำวัด. วิหาร 
ทั้งหลังเต็มไปด้วยงู. ขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง. ครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบานประตูด้วยตั้งใจจัก 
เข้าวิหาร ได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู เห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง ก็ตกใจ จึงร้อง 
เอะอะขึ้น. 

ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่า อาวุโส ท่านร้องเอะอะไปท่าไม? 

ภิกษุรูปนั้นบอกว่า อาวุโสทั้งหลาย วิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงู ขนดยื่นออกไปทาง 
หน้าต่าง. 

ขณะนั้น พระนาคนั้น ได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น แล้วนึ่งอยู่บนอาสนะของตน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 144 

ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส ท่านเป็นใคร? 

น. ผมเป็นนาค ขอรับ. 

กิ. อาวุโส ท่านได้ท่าเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไร? 

พระนาคนั้นจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วได้ทรงประทานพระพุทธโธวาทนี้แก่นาคนั้นว่า พวกเจ้าเป็นนาค 
มีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา ไปเถิดเจ้านาค จงไปรักษาอุโบสถในวันที่ ๑๔ 
ที่ ๑๕ และที่ ๘ แห่งปักษ์นั้นแหละ ด้วยริธีนี้เจ้าจักพ้นจากกำเนิดนาค และชักกลับได้อัตภาพ 
เป็นมนุษย์เร็วพลัน. ครั้นนาคนั้นได้ทราบว่า ตนมีความไม่งอกงามในพระธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา 
ก็เสียใจหลั่งนี้าตา ส่งเสียงดังแล้วหลีกไป. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งความ 
ปรากฏตามสภาพของนาค มีสองประการนี้คือ เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาค ผู้มีชาติเสมอ 
กัน ๑ เวลาวางใจนอนหลับ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาค ๒ 
ประการนี้แล 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบท 
แล้ว ต้องให้สึกเสีย. 

เรื่องห้ามคนฆ่ามารดามิให้อุปสมบท 

[๑๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพผู้หนึ่งปลงชีวิตมารดาเสีย. เขาอึดอัด ระอา รังเกียจ 
บาปกรรมอันนั้น และได้มีความดำริว่า ด้วยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะท่าการออกจากบาปกรรม 
อันนี้ได้ จึงหวนระลึกนึกขึ้นได้ว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ เป็นผู้ประพฤติธรรม 
ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวแต่คำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม ถ้าเราจะพึงบวช 
ในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะท่าการออกจากบาปกรรมอันนี้ 
ได้. ต่อมา เขาเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายได้แจ้งความนี้ต่อท่านพระอุบาลีว่า 
อาวโส อบาลี เมื่อครั้งก่อนแล นาคแปลงกายเป็นชายหน่มเข้ามาบวชในสำนักภิกษ อาวโส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 145 

อุบาลี นิมนต์ท่านไต่สวนมาณพคนนี้. ครั้นมาณพนั้น ลูกท่านพระอุบาลีไต , สวนอยู่ จึงแจ้ง 
เรื่องนั้น. ท่านพระอุบาลีได้แจ้งให้พวกภิกษุทราบแล้ว. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนฆ่า 
มารดา ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย. 

เรื่องห้ามคนฆ่าบิดามิให้อุปสมบท 

[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพผู้หนึ่งปลงชีวิตบิดาเสีย. เขาอึดอัด ระอา รังเกียจ 
บาปกรรมอันนั้น และได้มีความดำริว่า ด้วยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะท่าการออกจากบาปกรรม 
อันนี้ได้ จึงหวนระลึกนึกขึ้นได้ว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติธรรม 
ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวแต่คำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม ถ้าเราจะพึงบวช 
ในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะท่าการออกจากบาปกรรมอันนั้ 
ได้. ต่อมา เขาเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายได้แจ้งความนั้ต่อท่านพระอุบาลี 
ว่า อาวุโสอุบาลี เมื่อครั้งก่อนแล นาคแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้ามาบวชในสำนักภิกษุ อาวุโส 
อุบาลี นิมนต์ท่านไต , สวนมาณพคนนี้. ครั้นมาณพนั้น ลูกท่านพระอุบาลีไต , สวนอยู่ จึงแจ้ง 
เรื่องนั้น. ท่านพระอุบาลีได้แจ้งให้พวกภิกษุทราบแล้ว. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนฆ่าบิดา 
ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย. 

เรื่องห้ามคนฆ่าพระอรหันต์มิให้อุปสมบท 

[๑๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปด้วยกัน เดินทางไกล จากเมืองสาเกตไป 
พระนครสาวัตถี. ในระหว่างทาง พวกโจรพากันยกพวกออกมา แย่งชิงภิกษุบางพวก ฆ่าภิกษุ 
บางพวก. เจ้าหน้าที่ยกออกไปจากพระนครสาวัตถี แล้วจับโจรได้เป็นบางพวก. บางพวกหลบหนี 
ไปได้. พวกที่หลบหนีไป ได้บวชในสำนักภิกษุ. พวกที่ถูกจับได้ เจ้าหน้าที่กำลังนำไปฆ่า. 

พวกโจรที่บวชแล้วเหล่านั้นได้เห็นโจรพวกนั้นกำลังถกนำไปฆ่า ครั้นแล้วจึงพดอย่างนีว่า เคราะห์ดี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 146 

พวกเราพากันหนีรอดมาได้ ถ้าวันนั้นถูกขับ จะต้องถูกเขาฆ่าเช่นนี้เหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลาย 
พากันถามว่า อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกท่านได้ทำอะไรไว้? จึงบรรพชิตเหล่านั้นได้แจ้งเรื่องนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกนั้นเป็นอรหันต์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน 
คือคนฆ่าพระอรหันต์ ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย. 

เรื่องห้ามอุปสมบทคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้น 
[๑๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีหลายรูป เดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปพระนคร 
สาวัตถี. ในระหว่างทาง พวกโจรพากันยกออกมา แย่งชิงภิกษุณีบางพวก ท่าร้ายภิกษุณีบางพวก. 
เจ้าหน้าที่ยกออกไปจากพระนครสาวัตถี แล้วขับโจรได้เป็นบางพวก. บางพวกหลบหนีไปได้. พวก 
ที่หลบหนีไป ได้บวชในสำนักภิกษุ. พวกที่ถูกขับได้เจ้าหน้าที่กำลังนำไปฆ่า. พวกโจรที่บวชแล้ว 
เหล่านั้น ได้เห็นโจรพวกนั้นกำลังถูกนำไปฆ่า ครั้นแล้วจึงพูดอย่างนี้ว่า เคราะห์ดี พวกเรา 
พากันหนีรอดมาได้ ล้าวันนั้นถูกขับ จะต้องถูกเขาฆ่าเช่นนี้เหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลายพากันถามว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกท่านได้ท่าอะไรไว้. จึงบรรพชิตเหล่านั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลาย. 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือคน 
ประทุษร้ายภิกษุณี ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือคนผู้ท่าสังฆเภท ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบท 
แล้วต้องให้สึกเสีย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือคนท่าร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิต ภิกษุไม่พึง 
ให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้ว ต้องให้สึกเสีย. 

เรื่องห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก 

[๑๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล อุภโตพยัญชนกคนหนึ่งได้บวชในสำนักภิกษุ. เธอเสพ 
เมถุนธรรมในสตรีทั้งหลาย ด้วยปุริสนิมิตของตนบ้าง ให้บุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมในอิตถีนิมิต 
ของตนบ้าง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ อุภโตพยัญชนก ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท 
ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 147 

บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท ๒๐ จำพวก 

[๑๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผู้ไม่มีอุปัชฌาย์. ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
กุลบุตรผู้ไม่มีอุปัชฌาย์ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้รูปใดอุปสมบทให้ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้น แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
กุลบุตรมีสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้รูปใดอุปสมบทให้ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีคณะเป็นอุปัชฌาย์. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตร 
มีคณะเป็นอุปัชฌาย์ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้รูปใดอุปสมบทให้ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบัณเฑาะก์เป็นอุปัชฌาย์. 

... อุปสมบทกุลบุตรมีบุคคลลักเพศเป็นอุปัชฌาย์. 

... อุปสมบทกุลบุตรมีภิกษุไปเข้ารีดเดียรถีย์เป็นอุปัชฌาย์. 

... อุปสมบทกุลบุตรมีสัตว์ติรัจฉานเป็นอุปัชฌาย์. 

... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆ่ามารดาเป็นอุปัชฌาย์. 

... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆ่าบิดาเป็นอุปัชฌาย์. 

... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆ่าพระอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์. 

... อุปสมบทกุลบุตรมีคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นอุปัชฌาย์. 

... อุปสมบทกุลบุตรมีคนทำสังฆเภทเป็นอุปัชฌาย์ 

... อุปสมบทกุลบุตรมีคนทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิตเป็นอุปัชฌาย์ 

... อุปสมบทกุลบุตรมีอุภโตพยัญชนกเป็นอุปัชฌาย์. 

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีบัณเฑาะว์เป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม'พึงอุปสมบทให้ .-. 

กุลบุตรมีบุคคลลักเพศเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 148 

กุลบุตรมีภิกษุไปเข้ารีดเดียรถีย์เป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 

กุลบุตรมีสัตว์ดิรัจฉานเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 

กุลบุตรมีคนฆ่ามารดาเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 

กุลบุตรมีคนฆ่าบิดาเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 

กุลบุตรมีคนฆ่าพระอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 

กุลบุตรมีคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 

กุลบุตรมีคนทำสังฆเภทเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 

กุลบุตรมีคนทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิตเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ -.. 

กุลบุตรมีอุภโตพยัญชนกเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

[๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผู้ไม่มีบาตร. พวกเธอเที่ยวรับ 
บิณฑบาตด้วยมือ. คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวก 
เดียรถีย์. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไม่มีบาตร ภิกษุไม , พึงอุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผู้ไม่มีจีวร. พวกเธอเปลือยกายเที่ยวรับ 
บิณฑบาต. คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวก 
เดียรถีย์. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไม่มีจีวร ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผู้ไม่มีทั้งบาตรทั้งจีวร พวกเธอเปลือยกาย 
เที่ยวรับบิณฑบาตด้วยมือ คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เที่ยวรับบิณฑบาต 
เหมือนพวกเดียรถีย์. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไม่มีทั้งบาตรทั้งจีวร ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ 
รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 149 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบาตรที่ยืมเขามา. เมื่ออุปสมบทแล้ว 
เจ้าของก็นำบาตรคืนไป. พวกเธอเที่ยวรับบิณฑบาตด้วยมือ. คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย์. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีบาตรที่ยืม 
เขามา ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีจีวรที่ยืมเขามา. เมื่ออุปสมบทแล้ว เจ้าของ 
ก็นำจีวรคืนไป. พวกเธอเปลือยกายเที่ยวรับบิณฑบาต. คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
ว่า เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย์. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีจีวรที่ยืมเขามา ภิกษุไม่พึง 
อุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบาตรและจีวรที่ยืมเขามา. เมื่ออุปสมบท 
แล้ว เจ้าของก็นำบาตรและจีวรคืนไป. พวกเธอเปลือยกายเที่ยวรับบิณฑบาตด้วยมือ. คน 
ทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย์. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
กุลบุตรมีบาตรและจีวรที่ยืมเขามา ภิกษุไม , พึงอุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท ๒๐ จำพวก จบ. 

บุคคลไม่ควรให้บรรพชา ๓๒ จำพวก 

[๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายบรรพชาคนมือด้วน -.. บรรพชาคนเท้าด้วน -.. 

บรรพชาคนทั้งมือและเท้าด้วน -.. บรรพชาคนหูขาด -.. บรรพชาคนจมูกแหว่ง -.. บรรพชาคนทั้งหูขาด 
และจมูกแหว่ง -.. บรรพชาคนนิ้วมือนิ้วเท้าขาด -.. บรรพชาคนมีง่ามมือง่ามเท้าขาด -.. บรรพชาคนเอ็น 
ขาด -.. บรรพชาคนมือเป็นแผ่น -.. บรรพชาคนค่อม -.. บรรพชาคนเตี้ย -.. บรรพชาคนคอพอก -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 150 

บรรพชาคนถูกสักหมายโทษ ... บรรพชาคนมีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย ... บรรพชาคนถูกออกหมายสั่งจับ 
... บรรพชาคนเท้าปุก ... บรรพชาคนมีโรคเรื้อรัง ... บรรพชาคนมีรูปร่างไม , สมประกอบ ... บรรพชา 
คนตาบอดข้างเดียว .-. บรรพชาคนง่อย -.. บรรพชาคนกระจอก -.. บรรพชาคนเป็นโรคอัมพาต -.. 
บรรพชาคนมีอิริยาบถขาด ... บรรพชาคนชราทุพพลภาพ ... บรรพชาคนตาบอดสองข้าง ... บรรพชา 
คนใบ้ ... บรรพชาคนหูหนวก ... บรรพชาคนทั้งบอดและใบ้ ... บรรพชาคนทั้งบอดและหนวก ... 
บรรพชาคนทั้งใบ้และหนวก -.. บรรพชาคนทั้งบอดใบ้และหนวก. 

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงบรรพชาคนมือด้วน -.. ไม่พึงบรรพชาคนเท้าด้วน -.. 

ไม่พึงบรรพชาคนทั้งมือและเท้าด้วน -.. ไม่พึงบรรพชาคนหูขาด -.. ไม , พึงบรรพชาคนจมูกแหว่ง -.. 

ไม่พึงบรรพชาคนทั้งหูขาดทั้งจมูกแหว่ง -.. ไม่พึงบรรพชาคนนิ้วมือนิ้วเท้าขาด -.. ไม , พึงบรรพชาคน 
ง่ามมือง่ามเท้าขาด -.. ไม่พึงบรรพชาคนเอ็นขาด -.. ไม่พึงบรรพชาคนมือเป็นแผ่น -.. ไม่พึงบรรพชา 
คนค่อม ... ไม่พึงบรรพชาคนเตี้ย ... ไม่พึงบรรพชาคนคอพอก ... ไม่พึงบรรพชาคนถูกสักหมายโทษ ... 
ไม่พึงบรรพชาคนมีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย -.. ไม่พึงบรรพชาคนถูกออกหมายสั่งจับ -.. ไม่พึงบรรพชา 
คนเท้าปุก -.. ไม่พึงบรรพชาคนมีโรคเรื้อรัง -.. ไม่พึงบรรพชาคนมีรูปร่างไม , สมประกอบ -.. ไม , พึง 
บรรพชาคนตาบอดข้างเดียว ..- ไม่พึงบรรพชาคนง่อย -.. ไม่พึงบรรพชาคนกระจอก -.. ไม่พึงบรรพชา 
คนเป็นโรคอัมพาต -.. ไม่พึงบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด -.. ไม , พึงบรรพชาคนชราทุพพลภาพ -.. ไม่พึง 
บรรพชาคนตาบอดสองข้าง -.. ไม่พึงบรรพชาคนใบ้ -.. ไม่พึงบรรพชาคนหูหนวก -.. ไม่พึงบรรพชา 
คนทั้งบอดและใบ้...ไม่พึงบรรพชาคนทั้งบอดและหนวก-..ไม่พึงบรรพชาคนทั้งใบ้และหนวก.-. 

ไม่พึงบรรพชาคนทั้งบอดใบ้และหนวก รูปใดบรรพชาให้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บุคคลไม่ควรให้บรรพชา ๓๒ จำพวก จบ. 

ทายัชชภาณวารที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 151 
ทรงห้ามให้นิสสัยแก , อลัชชี 

[๑๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ให้นิสสัยแก่ภิกษุพวกอลัชชี. ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่พึงให้นิสสัยแก่ภิกษุพวกอลัชชี รูปใดให้ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายอยู่อาศัยภิกษุพวกอลัชชี. ไม , ช้าไม่นานเท่าไรนัก แม้พวกเธอ 
ก็กลายเป็นพวกอลัชชี เป็นภิกษุเลวทราม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงอยู่อาศัยภิกษุ 
พวกอลัชชี รูปใดอยู่ ต้องอาบัติทุกกฎ. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ไม่พึงให้ 
นิสสัยแก่ภิกษุพวกอลัชชี และไม , พึงอยู่อาศัยภิกษุพวกอลัชชี ท่าอย่างไรหนอพวกเราจึงจะรู้ว่า 
เป็นภิกษุลัชชี หรืออลัชชี แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รอ ๔-๕ วัน พอจะสืบสวนรู้ว่า 
ภิกษุผู้ให้นิสสัยเป็นสภาคกัน. 

ภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 

[๑๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปโกศลชนบท. คราวนั้นเธอได้ 
มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุจะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ ดังนี้ ก็เรามีหน้าที่ 
ต้องถือนิสสัยแต่จำต้องเดินทางไกล จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอแล. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เดินทางไกล เมื่อไม , ได้ผู้ให้นิสสัย ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

[๑๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปโกศลชนบท. เธอทั้งสองพักอยู่ 
ณ อาวาสแห่งหนึ่ง. ในภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งอาพาธ จึงรูปที่อาพาธนั้นได้มีความดำริว่า 
พระผมพระภาคทรงบัฌณ''ตไว้'ว่า ภิกษจะไม่ถือนิสสัยอย่ไม่ได้ ก็เรามีหน้าที่ต้องถือนิสัย แต่กำลัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 152 

อาพาธ จะพึงปฏิบัติอย่างใดหนอแล. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธ 
เมื่อไม , ได้ผู้ให้นิสสัย ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

ครั้งนั้น ภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้นได้มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุ 
จะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ ก็เรามีหน้าที่ต้องถือนิสสัย แต่ภิกษุรูปนี้ยังอาพาธ เราจะพึงปฏิบัติ 
อย่างไรหนอแล. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้พยาบาลไข้ เมื่อไม , ได้ผู้ให้ 
นิสสัยถูกภิกษุอาพาธขอร้อง ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่วัดป่า และเธอก็มีความผาสุกในเสนาสนะนั้น. 

คราวนั้นเธอได้มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุจะไม , ถือนิสสัยอยู่ไม , ได้ 
ก็เรามีหน้าที่ต้องถือนิสสัย แต่ยังอยู่วัดป่า และเราก็มีความผาสุกในเสนาสนะนี้ จะพึงปฏิบัติ 
อย่างไรหนอแล. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาต 
แก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร กำหนดการอยู่เป็น 
ผาสุก เมื่อไม , ได้ผู้ให้นิสสัย ไม่ต้องถือนิสสัย ด้วยผูกใจว่า เมื่อใดมีภิกษุผู้ให้นิสสัยที่สมควร 
มาอยู่ จักอาศัยภิกษุนั้นอยู่. 

อุปสมบทกรรม 

สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร 

[๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะ และท่านส่งทูตไป 
ในสำนักท่านพระอานนท์ว่า ท่านอานนท์จงมาสวดอุปสัมปทาเปกขะนี้. ท่านพระอานนท์ตอบไป 
อย่างนี้ว่า เกล้ากระผม ไม , สามารถจะระบุนามของพระเถระได้ เพราะพระเถระเป็นที่เคารพของ 
เกล้ากระผม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาต 
แก , ภิกษทั้งหลายว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้สวดระบโคตรได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 153 

อุปสมบทคู่ 

[๑๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะอยู่ ๒ คน. เธอ 
ทั้งสองแก่งแย่งกันว่า เราจักอุปสมบทก่อน เราจักอุปสมบทก่อน. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ท่าอุปสัมปทาเปกขะ ๒ รูปในอนุสาวนาเดียวกัน. 

อุปสมบทคราวละ ๓ คน 

สมัยต่อมา พระเถระหลายรูปต่างมีอุปสัมปทาเปกขะหลายคนด้วยกัน. พวกเธอต่างแก่ง 
แย่งกันว่า เราจักอุปสมบทก่อน เราจักอุปสมบทก่อน. พระเถระทั้งหลายจึงตัดสินว่า เอาเถอะ 
พวกเราจะท่าอุปสัมปทาเปกขะทูกคนในอนุสาวนาเดียวกัน. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ท่าอุปสัมปทาเปกขะ ในอนุสาวนาเดียวกันคราวละ ๒ รูป ๓ รูป แต่การสวดนั้นแล ต้องมี 
อุปัชฌาย์รูปเดียวกัน จะมีอุปัชฌาย์ต่างกันไม , ได้เป็นอันขาด. 

นับอายุ๒๐ ปีทั้งอยู่ในครรภ์ 

พระกุมารกัสสปเป็นตัวอย่าง 

[๑๔๑]ก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระกุมารกัสสปมีอายุครบ ๒๐ปีทั้งอยู่ในครรภ์ จึงได้ 
อุปสมบท. ต่อมาท่านได้มีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า บุคคลมีอายุหย่อน 
๒๐ ปี ภิกษุไม , พึงอุปสมบทให้ ก็เรามีอายุครบ ๒๐ ทั้งอยู่ในครรภ์ จึงได้อุปสมบท จะเป็นอัน 
อุปสมบทหรือไม , หนอ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตดวงแรกใดเกิดแล้วในอุทรมารดา วิญญาณ 
ดวงแรกปรากฏแล้ว อาศัยจิตดวงแรก วิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละเป็นความเกิดของสัตว์นั้น 
ดกรภิกษทั้งหลายเราอนฌาตให้อปสมบทกลบตรมีอายครบ๒๐ปีทั้งอย่ในครรภ์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 154 
สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ข้อ 

[๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกกุลบุตรที่อุปสมบทแล้วปรากฏเป็นโรคเรื้อนก็มี เป็น!! 

ก็มี เป็นโรคกลากก็มี เป็นโรคมองคร่อก็มี เป็นโรคลมน้าหมูก็มี. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ให้อุปสมบท ถามอันตราขิกธรรม ๑๓ ข้อ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอุปสัมปทาเปกขะอย่างนี้:- 
อันตราขิกธรรม 

อาพาธเห็นปานนี้ของเจ้ามีหรือ? คือ โรคเรื้อน!! โรคกลาก โรคมองคร่อ ลมน้าหมู? 

เจ้าเป็นมนุษย์หรือ เป็นชายหรือ เป็นไทหรือ ไม , มีหนี้สินหรือ มิใช่ราชภัฏหรือ มารดา 
บิดาอนุญาตแล้วหรือ มีปีครบ ๒๐ แล้วหรือ บาตรจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือ เจ้าชื่ออะไร 
อุปัชฌาย์ของเจ้าชื่ออะไร? 

สอนซ้อมก่อนถามอันตราขิกธรรม 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายถามอันตราขิกธรรมกะพวกอุปสัมปทาเปกขะ ที่ยังมิได้ 
สอนซ้อม. พวกอุปสัมปทาเปกขะย่อมสะทกสะท้าน เก้อเขิน ไม , อาจจะตอบได้. ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอนซ้อมก่อน แล้วจึงถามอันตราขิกธรรมทีหลัง. 

ภิกษุทั้งหลายสอนซ้อมในท่ามกลางสงฆ์นั้นนั่นแหละ. พวกอุปสัมปทาเปกขะย่อมสะทก 
สะท้าน เก้อเขิน ไม , อาจตอบได้เหมือนอย่างเดิม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
สอนซ้อม ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วจึงถามอันตราขิกธรรมในท่ามกลางสงฆ์. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกขะอย่างนี้:- 
คำบอกบาตรจีวร 

พึงให้อุปสัมปทาเปกขะถืออุปัชฌาย์ก่อน ครั้นแล้วพึงบอกบาตรจีวรว่า นี้บาตรของเจ้า 
นี้ผ้าทาบของเจ้า นี้ด้าห่มของเจ้า นี้ด้านุ่งของเจ้า เจ้าจงไปยืน ณ โอกาสโน้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 155 

ภิกษุทั้งหลายที่เขลา ไม , ฉลาด ย่อมสอนซ้อม เหล่าอุปสัมปทาเปกขะที่ถูกสอนซ้อมไม่ดี 
ย่อมสะทกสะท้าน เก้อเขิน ไม , อาจตอบได้. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่พึง 
สอนซ้อม รูปใดสอนซ้อม ต้องอาบัติทูกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด 
ผู้สามารถ สอนซ้อม. 

บรรดาภิกษุผู้ที่ยังไม , ได้รับสมมติ ย่อมสอนซ้อม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ยังไม่ได้ 
รับสมมติ ไม่พึงสอนซ้อม รูปใดสอนซ้อม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุที่ได้รับสมมติแล้วสอนซ้อม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติ ดังต่อไปนี้:- 
วิธีสมมติภิกษุเป็นผู้สอนซ้อม 

ตนเองพึงสมมติตนก็ได้ หรือภิกษุรูปอื่น พึงสมมติภิกษุอื่นก็ได้. 

อย่างไรเล่า ตนเองพึงสมมติตนเอง? คือ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ 
ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้. 

ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงสอน 1 ซ้อมผู้มีชื่อนี้. 

อย่างนี้ ชื่อว่าตนเองสมมติตนเอง. 

อย่างไรเล่า ภิกษุรูปอื่น พึงสมมติภิกษุรูปอื่น? คือ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ 
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ล้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ท่านผู้มีชื่อนี้ , พึงสอน 1 ซ้อมผู้มีชื่อนี้. 

อย่างนี้ ชื่อว่าภิกษุรูปอื่นสมมติภิกษุรูปอื่น. 

ภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้วนั้น พึงเข้าไปหาอุปสัมปทาเปกขะ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดังนี้- 
คำสอนซ้อมอันตรายิกธรรม 

แน่ะผู้มีชื่อนี้ เจ้าพึงนะ นี้เป็นกาลสัตย์ กาลจริงของเจ้า เมื่อท่านถามในท่ามกลางสงฆ์ 
ถึงสิ่งอันเกิดแล้ว มีอยู่ พึงบอกว่า ไม่มี พึงบอกว่าไม่มี เจ้าอย่าสะทกสะท้านแล้วแล เจ้าอย่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 156 

ได้เป็นผู้เก้อแล้วแล ภิกษุทั้งหลายจักถามเจ้าอย่างนี้ อาพาธเห็นปานนี้ของเจ้ามีหรือ? คือ 
โรคเรื้อนII โรคกลาก โรคมองคร่อ ลมน้าหมู? เจ้าเป็นมนุษย์หรือ เป็นชายหรือ เป็นไทหรือ 
ไม่มีหนี้สินหรือ มิใช่ราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ มีปีครบ ๒๐ แล้วหรือ บาตร 
จีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือ เจ้าชื่ออะไร อุปัชฌาย์ของเจ้าชื่ออะไร? 

ภิกษุผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาด้วยกัน แต่ทั้งสองไม่พึงเดินมาพร้อมกัน 
คือ ภิกษุผู้สอนซ้อมต้องมาก่อน แล้วประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงปงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้. 
ข้าพเจ้าสอนซ้อมเขาแล้ว. ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว. ขอผู้มีชื่อนี้พึงมา. 

พึงเรียกอุปสัมปทาเปกขะว่า เจ้าจงมา. 

พึงให้อุปสัมปทาเปกขะนั้นห่มผ้าเฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย ให้นั่งกระหย่ง 
ให้ประคองอัญชลีแล้ว พึงให้ขออุปสมบทดังนี้:- 
คำขออุปสมบท 

ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด เจ้าข้า. 

ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เป็นครั้งที่สอง เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด 
เจ้าข้า. 

ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เป็นครั้งที่สาม เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด 
เจ้าข้า. 

คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงปงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้. 
ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว. ข้าพเจ้าจะพึงถามอันตรายิกธรรมต , อผู้มีชื่อนี้ดังนี้:- 
คำถามอันตราขิกธรรม 

แน่ะ ผู้มีชื่อนี้ เจ้าปงนะ นี้เป็นกาลสัตย์ กาลจริงของเจ้า เราจะถามสิ่งที่เกิดแล้ว มีอยู่ 
พึงบอกว่ามี ไม่มี พึงบอกว่าไม่มี อาพาธเห็นปานนี้ของเจ้ามีหรือ? คือ โรคเรื้อนแ โรคกลาก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 157 

โรคมองคร่อ ลมบ้าหมู? เจ้าเป็นมนุษย์หรือ เป็นชายหรือ เป็นไทหรือ ไม่มีหนี้สินหรือ 
มิใช่ราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ มีปีครบ ๒๐ แล้วหรือ บาตรจีวรของเจ้ามี 
ครบแล้วหรือ เจ้าชื่ออะไร อุปัชฌาย์ของเจ้าชื่ออะไร? 

กรรมวาจาอุปสมบท 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มี 
ชื่อนี้บริสุทธิแล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวรของเขาครบแล้ว. ผู้มีชื่อนี้ขอ 
อุปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว. 

สงฆ์พึงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มี 
ชื่อนี้บริสุทธิแล้วจากอันตราขิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวรของเขาครบแล้ว. ผู้มีชื่อนี้ 
ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้ 
เป็นอุปัชฌายะ. การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้'นี้ 
เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้บริสุทธิแล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวร 
ของเขาครบแล้ว. ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. สงฆ์อุปสมบท 
ผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ 
เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้บริสุทธิแล้วจากอันตราขิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวร 
ของเขาครบแล้ว. ผมชื่อนี้ขออปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผมชื่อนี้เป็นอปัชฌายะ. สงฆ์อปสมบท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 158 

ผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ. การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ผู้มีชื่อนี้สงฆ์อุปสมบทแล้ว มีท่านผู้มีชื่อนั้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนั้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

อุปสมบทกรรม จบ. 

พระพุทธานุญาตให้บอกนิสสัย ๔ 

[๑๔๓] ทันใดนั้นแหละ พึงวัดเงา พึงบอกประมาณแห่งฤดู พึงบอกส่วนแห่งวัน 
พึงบอกสังคีติ พึงบอกนิสสัย ๔ ว่าดังนี้:- 

๑. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือคำข้าวอันหาได้ด้วยกำลังปลีแข้ง เธอพึงทำอุตสาหะ 
ในข้อนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ คือภัตถวายสงฆ์ภัตเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ ภัตถวายตาม 
สลาก ภัตถวายในปักษ์ ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท. 

๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึงทำอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ 
คือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ็าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าแกมกัน. 

๓. บรรพชาอาศัยโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ เธอพึงอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต. 
อติเรกลาภ คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น ถํ้า. 

๔. บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงทำอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ 
คือเนยใส เนยข้น นี้ไมัน นั้าผึ้ง นั้าอ้อย. 

นิสสัย ๔ จบ. 

อกรณียกิจ ๔ 

[๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุรูปหนึ่งแล้ว ทิ้งไว้แต่ลำพังแล้ว 
หลีกไป. เธอเดินมาทีหลังแต่รูปเดียว ได้พบภรรยาเก่าเข้า ณ ระหว่างทาง. นางได้ถามว่า 
เวลานี้ท่านบวชแล้วหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 159 

ภิกษุนั้นตอบว่า จ้ะ ฉันบวชแล้ว. 

นางจึงพูดชวนว่า เมถุนธรรมพวกบรรพชิตหาได้ยาก นิมนต์ท่านมาเสพเมถุนธรรม. 

ภิกษุนั้นได้เสพเมถุนธรรมในนางแล้ว ได้ไปถึงทีหลังช้าไป. ภิกษุทั้งหลายถามว่า 
อาวุโส ท่านมัวทำอะไรชักช้าเช่นนี้.? เธอได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายจึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระพุทธานุญาตให้บอกอกรณียกิจ ๔ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ให้ 
อุปสมบทแล้วให้ภิกษุอยู่เป็นเพื่อน และให้บอกอกรณียกิจ ๔ ดังต่อไปนี้:- 

๑. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย. 

ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนบุรุษ 
ถูกตัดศีรษะแล้ว ไม , อาจจะมีสรีระคุมกันนั้นเป็นอยู่ ภิกษุก็เหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแล้ว 
ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไม , พึงท่าตลอดชีวิต. 

๒. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงถือเอาของอันเขาไม่ได้ให้ เป็นส่วนขโมย โดยที่ 
สุดหมายเอาถึงเสันหญ้า. ภิกษุใดถือเอาของอันเขาไม , ได้ให้ เป็นส่วนขโมย ได้ราคาบาทหนึ่งก็ดี 
ควรแก , ราคาบาทหนึ่งก็ดี เกิดบาทหนึ่งก็ดี ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. 

เปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหล่นจากขั้วแล้วไม , อาจจะเป็นของเขียวสด. ภิกษุก็เหมือนกัน ถือเอา 
ของอันเขาไม , ได้ให้ เป็นส่วนขโมย ได้ราคาบาทหนึ่งก็ดี ควรแก , ราคาบาทหนึ่งก็ดี เกินบาทหนึ่ง 
ก็ดี ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไม่พึงท่าตลอดชีวิต. 

๓. อันภิกษุ ผู้ อุปสมบทแล้ว ไม่พึงแกล้งพรากสัตว์จากชีวิต โดย ที่ สุดหมายเอาถึง 
มดดำมดแดง. ภิกษุใดแกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต โดยที่สุดหมายเอาถึงยังครรภ์ให้ตก 
ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแล้ว 
เป็นของกลับต่อกันไม , ได้. ภิกษุก็เหมือนกัน แกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิตแล้ว ไม่เป็นสมณะ 
ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไม่พึงท่าตลอดชีวิต. 

๔. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม โดยที่สุดว่า เรายินดียิ่ง 
ในเรือนว่างเปล่า. ภิกษุใดมีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาลามกครอบงำแล้ว พูดอวด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 160 

ยุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม , จริง คือฌานก็ดี วิโมกข์ก็ดี สมาธิก็ดี สมาบัติก็ดี 
มรรคก็ดี ผลก็ดี ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนต้นตาลมียอดด้วน 
แล้ว ไม , อาจจะงอกอีก ภิกษุก็เหมือนกัน มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาลามกครอบงำ 
แล้ว พูดอวดยุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง ไม , เป็นสมณะ ไม , เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร. การนั้น เธอไม่พึงทำตลอดชีวิต. 

อกรณียกิจ ๔ จบ. 

เรื่องภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียเป็นต้น 

[๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกสงฆ์ยกเสีย ฐานไม , เห็นอาบัติ ได้สึกแล้ว. 

เขากลับมาขออุปสมบทต่อภิกษุทั้งหลายอีก. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงวิธีปฏิบัติ ดังนี้:- 

วิธีปฏิบัติในภิกษุผู้ถูกยกเสีย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัติ สึกไป. 

เธอกลับมาขออุปสมบทต่อภิกษุทั้งหลายอีก. พึงสอบถามเขาเช่นนี้ว่า เจ้าจักเห็นอาบัตินั้นหรือ? 
ล้าเขาตอบว่า กระผมจักเห็นขอรับ พึงให้บรรพชา ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม , เห็นขอรับ 
ไม่พึงให้บรรพชา. ครั้นให้บรรพชาแล้ว พึงถามว่า เจ้าชักเห็นอาบัตินั้นหรือ? ถ้าเขาตอบว่า 
กระผมจักเห็นขอรับ พึงให้อุปสมบท, ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม , เห็นขอรับ ไม , พึงให้อุปสมบท. 
ครั้นให้อุปสมบทแล้ว พึงถามว่า ท่านจักเห็นอาบัตินั้นหรือ? ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักเห็น 
ขอรับ พึงเรียกเข้าหมู , ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักไม่เห็นขอรับ ไม่พึงเรียกเข้าหมู่. ครั้นเรียก 
เข้าหมู , แล้ว พึงถามว่า ท่านเห็นอาบัตินั้นหรือ? ถ้าเห็น การเห็นได้อย่างนี้นึ่นเป็นการดี 
หากไม , เห็น เมื่อได้สามัคคี พึงยกเสียอีก เมื่อไม , ได้สามัคคี ไม , เป็นอาบัติในเพราะสมโภค 
และอยู่ร่วมกัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ยอมท่าคืนอาบัติ 
สึกไป. เธอกลับมาขออุปสมบทต่อภิกษุทั้งหลายอีก. พึงสอบถามเขาเช่นนี้ว่า เจ้าชักท่าคืนอาบัติ 
นั้นหรือ? ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักท่าคืนขอรับ พึงให้บรรพชา, ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม , 

ท่าคืน ไม่พึงให้บรรพชา. ครั้นให้บรรพชาแล้ว พึงถามว่า เจ้าจักท่าคืนอาบัตินั้นหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 161 

ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักทำคืนขอรับ พึงให้อุปสมบท, ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม่ทำคืนขอรับ 
ไม่พึงให้อุปสมบท. ครั้นให้อุปสมบทแล้ว พึงถามว่าท่านจักทำคืนอาบัตินั้นหรือ? ถ้าเธอตอบว่า 
กระผมจักทำคืนขอรับ พึงเรียกเข้าหมู่, ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักไม , ทำคืนขอรับ ไม่พึงเรียกเข้าหมู่. 
ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้ว พึงกล่าวว่า จงยอมทำคืนอาบัตินั้นเสีย. ถ้าเธอยอมทำคืน การทำคืนได้ 
อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม่ยอมทำคืน เมื่อได้สามัคคี พึงยกเสียอีก เมื่อไม , ได้สามัคคี 
ไม , เป็นอาบัติในเพราะสมโภคและอยู่ร่วมกัน. 

0 , I *1 01 “ 0 , * 0 ,^ 111 

ดูกรภิกษุทังหลาย อนึง ก็ภิกษุในธรรมวินัยนึ ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , ยอมสละทิฏฐิบาป 
สึกไป. เธอกลับมาขออุปสมบทต่อภิกษุทั้งหลายอีก. พึงสอบถามเขาเช่นนี้ว่า เจ้าชักยอม 
สละคืนทิฏฐิบาปนั้นหรือ? ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงให้บรรพชา, ถ้าเขา 
ตอบว่า กระผมจักไม่ยอมสละคืนขอรับ ไม่พึงให้บรรพชา. ครั้นให้บรรพชาแล้ว พึงถามว่า 
เจ้าจักยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้นหรือ? ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงให้อุปสมบท, 
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม่ยอมสละคืนขอรับ ไม่พึงให้อุปสมบท. ครั้นให้อุปสมบทแล้ว 
พึงถามว่าท่านยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้นหรือ?ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักยอมสละคืนขอรับ 
พึงเรียกเข้าหมู่, ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักไม่ยอมสละคืนขอรับ ไม่พึงเรียกเข้าหมู่. ครั้นเรียก 
เข้าหมู่แล้ว พึงกล่าวว่า จงยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้น. ถ้าเธอยอมสละคืน การยอมสละคืน 
ได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ยอมสละคืน เมื่อได้สามัคคี พึงยกเสียอีก เมื่อไม , ได้สามัคคี 
ไม่เป็นอาบัติในเพราะสมโภคและอยู่ร่วมกัน. 

วิธีปฏิบัติในภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสีย จบ. 

มหาขันธกะที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 

อุททานคาถา 

[๑๔๖] พระวินัยมีประโยชน์มาก คือนำมาซึ่งความสุขแก , พวกภิกษุ 
ผู้มีศีลเป็นที่รัก ข่มพวกที่มีความปรารถนาลามก ยกย่อง 
พวกที่มีความละอายและทรงไว้ซึ่งพระศาสนา เป็นอารมณ์ 
ของพระสัพพัญญชินเจ้า ไม , เป็นวิสัยของพวกอื่น เป็นแดน 
เกษม อันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ไม่มีข้อที่นำ 
สงสัย ภิกษุผู้ฉลาดในข้นธกะ วินัย บริวาร และมาติกา 
ปฏิบัติด้วยปัญญาอันหลักแหลม ชื่อว่าผู้ทำประโยชน์อันควร. 
ชนใดไม , รู้จักโค ชนนั้นย่อมรักษาฝูงโคไม , ได้ฉันใด ภิกษุก็ 
ฉันนั้น เมื่อไม , รู้จักศีล ไฉนเธอจะพึงรักษาสังวรไว้ได้. 

เมื่อพระสุดตันตะ และพระอภิธรรมเลอะเลือนไปก่อน 
แต่พระวินัยยังไม , เสื่อมสูญ พระศาสนาชื่อว่า ยังตั้งอยู่ต่อไป. 
เพราะเหตุแห่งการสังคายนานั้น ข้าพเจ้าจักประมวลกล่าว 
โดยลำดับตามความรู้ ขอท่านทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้ากล่าวเพื่อ 
จะมิให้ข้อที่ทำได้ยาก คือวัตถุ นิทาน อาบัติ นัยและเปยยาล 
เหลือลง ขอท่านทั้งหลาย จงทราบข้อนั้นโดยนัยเถิด 
เรื่องประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธี้เรื่องประทับอยู่ ณ ควงไม้ 
อชปาลนิโครธ เรื่องประทับอยู่ ณ ควงไม้ราชายตนพฤกษ์ 
เรื่องท้าวสหัมบดีพรหม เรื่องถุาษีอาฬาระ เรื่องถุาษีอุททกะ 
เรื่องอุปกาชีวก เรื่องภิกษุปัญจวัคคีย์ คือ โกณฑฌูญะ วัปปะ 
ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ เรื่องยสกุลบุตร เรื่องสหาย 
๔ คน เรื่องสหาย ๕๐ คน เรื่องส่งพระอรหันต์ทั้งหมดไป 
ในทิศต่างๆ เรื่องมาร ๒ เรื่อง เรื่องภัททวัคคีย์กุมาร ๓๐ 
เรื่องชฎิล ๓ พี่น้อง มีอุรุเวลกัสสปเป็นต้น เรื่อง 
โรงบูชาไฟ เรื่องท้าวมหาราช เรื่องท้าวสักกะ เรื่องท้าว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 

มหาพรหม เรื่องประชาชนชาวอังคะ มคธะทั้งหมด เรื่อง 
ทรงชักผ้าบังสุกุล เรื่องสระโบกขรณี เรื่องศิลา เรื่อง 
ต้นคุ่ม เรื่องผึ่งผ้าบังสุกุลที่แผ่นศิลา เรื่องไม้หว้า เรื่อง 
ไม้มะม่วง เรื่องไม้มะขามป้อม เรื่องทรงเก็บดอกไม้ 
ปาริฉัตตกะ เรื่องชฎิลพวกอุรุเวลกัสสปผ่าฟืน เรื่องติดไฟ 
เรื่องดับไฟ เรื่องดำนา เรื่องกองไฟ เรื่องฝนตก เรื่อง 
แม่นาคยา เรื่องสวนตาลหนุ่ม เรื่องพระเจ้าแผ่นดินมคธ 
เรื่องอุปติสละและโกลิตะ เรื่องกุลบุตรที่มีชื่อเสียงบวช 
เรื่องภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อย เรื่องประณาม เรื่องพราหมณ์ 
ซูบผอมหม่นหมอง เรื่องประพฤติอนาจาร เรื่องบวชเห็น 
แก่ท้อง เรื่องมาณพ เรื่องให้อุปสมบทด้วยคณะ เรื่อง 
อุปัชฌายะมีพรรษาเดียวให้กุลบุตรบวช เรื่องอุปัชฌายะ 
เขลา เรื่องอุปัชฌายะหลีกไป เรื่องถือนิลลัยกะอาจารย์ 
มีพรรษา ๑๐ เรื่องอันเตวาสิกไม่ประพฤติชอบ เรื่องทรง 
อนุญาตให้ประณาม เรื่องอาจารย์เขลาให้นิลลัย เรื่องนิลลัย 
ระงับ เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เรื่องภิกษุประกอบ 
ด้วยองค์ ๖ เรื่องภิกษุเคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เรื่องชีเปลือย 
เรื่องไม , โกนผม เรื่องชฎิลบูชาไฟ เรื่องอัญญเดียรถีย์ที่เป็น 
ศากยะบวช เรื่องอาพาธ ๕ อย่าง ในมคธรัฐ เรื่องราชภัฏ- 
บวช เรื่ององคุลิมาลโจร เรื่องพระเจ้าแผ่นดินมคธมีพระ 
บรมราชานุญาตไว้ เรื่องห้ามบวชนักโทษหนีเรือนจำ เรื่อง 
ห้ามบวชนักโทษที่ออกหมายสั่งจับ เรื่องห้ามบวชคนถูก 
เฆี่ยนมีรอยหวายติดตัว เรื่องห้ามบวชคนถูกอาญาสักหมาย 
โทษ เรื่องห้ามบวชคนมีหนี้สิน เรื่องห้ามบวชทาส เรื่องบุตร 
ชายช่างทอง เรื่องเด็กชายอุบาลี เรื่องอหิวาตกโรค เรื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 

ตระกูลมีศรัทธา เรื่องสามเณรกัณฏกะ เรื่องทิศคับแคบ เรื่อง 
ถือนิสสัย เรื่องเด็กบรรพชา เรื่องสิกขาบทของสามเณร เรื่อง 
สามเณรไม่เคารพภิกษุ เรื่องคำนึงว่าจะลงทัณฑกรรมอย่างไร 
หนอ เรื่องลงทัณฑกรรม คือห้ามสังฆารามทุกแห่ง เรื่อง 
ห้ามปาก เรื่องไม่บอกพระอุปัชฌายะ เรื่องเกลี้ยกล่อม 
สามเณรไว้ใช้ เรื่องสามเณรกัณฏกะ เรื่องห้ามอุปสมบท 
บัณเฑาะก์ คนลักเพศ เรื่องห้ามอุปสมบทคนเข้ารีดเดียรถีย์ 
เรื่องห้ามอุปสมบทนาค คนฆ่ามารดา คนฆ่าบิดา คนฆ่า 
พระอรหันต์ คนทำร้ายภิกษุณี ภิกษุผู้ทำสังฆเภท คนทำร้าย 
พระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิต อุภโตพยัญชนก เรื่อง 
ห้ามอุปสมบทคนไม่มีอุปัชฌายะ คนมีสงฆ์เป็นอุปัชฌายะ 
คนมีคณะเป็นอุปัชฌายะ คนมีบัณเฑาะก์เป็นอุปัชฌายะ 
เรื่องห้ามอุปสมบทคนไม , มีบาตร คนไม่มีจีวร คนไม่มีบาตร 
จีวรทั้งสองอย่าง เรื่องห้ามอุปสมบทคนยืมบาตรยืมจีวร 
ยืมทั้งบาตรจีวร รวม ๓ เรื่อง เรื่องห้ามบรรพชาคนมือด้วน 
ห้ามบรรพชาคนเท้าด้วน ห้ามบรรพชาคนมือเท้าด้วน ห้าม 
บรรพชาคนหูขาด ห้ามบรรพชาคนจมูกขาด ห้ามบรรพชา 
คนทั้งหูและจมูกขาด ห้ามบรรพชาคนนิ้วมือนิ้วเท้าขาด 
ห้ามบรรพชาคนง่ามมือง่ามเท้าขาด ห้ามบรรพชาคนเอ็นขาด 
ห้ามบรรพชาคนมือเป็นแผ่น ห้ามบรรพชาคนค่อม ห้าม 
บรรพชาคนเตี้ย ห้ามบรรพชาคนคอพอก ห้ามบรรพชาคนถูก 
ลงอาญาสักหมายโทษ ห้ามบรรพชาคนถูกเฆี่ยนมีรอยหวาย 
ติดตัว ห้ามบรรพชาคนมีหมายประกาศจับ ห้ามบรรพชาคน 
เท้าปุก ห้ามบรรพชาคนมีโรคเรื้อรัง ห้ามบรรพชาคนมีรูปร่าง 
ไม่สมประกอบ ห้ามบรรพชาคนตาบอดข้างเดียว ห้าม 
บรรพชาคนง่อย ห้ามบรรพชาคนกระจอก ห้ามบรรพชาคน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 

เป็นโรคอัมพาต ห้ามบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด ห้ามบรรพชา 
คนแก่ ห้ามบรรพชาคนตาบอด ๒ ข้าง ห้ามบรรพชาคนใบ้ 
ห้ามบรรพชาคนหูหนวก ห้ามบรรพชาคนทั้งบอดและใบ้ 
ห้ามบรรพชาคนทั้งบอดและหนวก ห้ามบรรพชาคนทั้งใบ้ 
และหนวก ห้ามบรรพชาคนทั้งบอดใบ้และหนวก เรื่อง 
ให้นิสสัยแก่อลัชชี เรื่องถือนิสสัยต่ออลัชชี เรื่องเดินทาง 
ไกล เรื่องขอร้อง เรื่องพิจารณา เรื่องจงมาสวด เรื่องแย่งอัน 
อุปสมบทก่อน เรื่องอุปสมบทมีอุปัชฌายะองค์เดียว เรื่อง 
พระกุมารอัสสป เรื่องอุปสัมบันปรากฏถูกโรคเบียดเบียน 
เรื่องอุปสัมปทาเปกขะยังมิได้สอนซ้อมสะทกสะท้าน เรื่อง 
สอนซ้อมในท่ามกลางสงฆ์นั้นแหละ เรื่องห้ามภิกษุเขลา 
สอนซ้อม เรื่องห้ามภิกษุยังไม , ได้รับสมมติสอนซ้อม 
เรื่องผู้สอนซ้อมอับอุปสัมปทาเปกขะมาพร้อมอัน เรื่อง 
ขอจงยกขึ้น เรื่องญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา เรื่องบอก 
นิสสัย เรื่องละอุปสัมบันไว้แต่ลำพัง เรื่องภิกษุถูกสงฆ์ยก 
เสีย ๓ เรื่อง. 

รวมเรื่องในข้นธกะนี้ ๑๗๒ เรื่อง. 

หัวข้อเรื่องในมหาข้นธกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 166 
อุโบสถขันธกะ 
เรื่องปริพาชกยัญญเดียรถีย์ 

[๑๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต 
พระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น พวกปริพาชกอณูญเดียรถีย์ ถึงวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า 
แห่งปักษ์ ย่อมประชุมกันกล่าวธรรม. คนทั้งหลายเข้าไปหาปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้นเพื่อ 
พึงธรรม. พวกเขาได้ความรัก ได้ความเลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ ปริพาชกธัญญ- 
เดียรถีย์ย่อมได้พรรคพวก. ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จไปในที่สงัด หลีก 
เร้นอยู่ ได้มีพระราชปริวิตกแห่งพระราชหฤทัยเกิดขึ้น อย่างนี้ว่า เดี๋ยวนี้ถึงวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า 
และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์ พวกปริพาชกธัญญเดียรถีย์ย่อมประชุมกันกล่าวธรรม คนทั้งหลายเข้าไป 
หาปริพาชกธัญญเดียรถีย์เหล่านั้นเพื่อปงธรรม พวกเขาได้ความรัก ได้ความเลื่อมใส ในพวก 
ปริพาชกธัญญเดียรถีย์ ปริพาชกอัญญเดียรถีย์ย่อมได้พรรคพวก ไฉนหนอพระคุณเจ้าทั้งหลาย 
พึงประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์บ้าง จึงท้าวเธอเข้าไปเฝ็าพระผู้มี 
พระภาค ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ท้าวเธอประทับ 
นั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลข้อปริวิตกนั้นต่อพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉันไปในที่ 
สงัด หลีกเร้นอยู่ ณ ตำบลนี้ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เดี๋ยวนี้พวกปริพาชก 
ธัญญเดียรถีย์ถึงวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์ย่อมประชุมกันกล่าวธรรม คน 
ทั้งหลายเข้าไปหาปริพาชกธัญญเดียรถีย์เหล่านั้นเพื่อพึงธรรม พวกเขาได้ความรัก ได้ความ 
เลื่อมใส ในพวกปริพาชกธัญญเดียรถีย์ ปริพาชกอัญญเดียรถีย์ย่อมได้พรรคพวก ไฉนหนอ 
พระคุณเจ้าทั้งหลาย พึงประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์บ้าง หม่อมฉัน 
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า 
แห่งปักษ์บ้างเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงแสดงธรรมีกถา 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงเห็นแจ้ง 
สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว. ครั้นท้าวเธออันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง ให้เห็นแจ้ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 167 

สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว เสด็จลุกจากที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มี 
พระภาค ทรงทำประทักษิณเสด็จกลับไป. 

พระพุทธานุญาตวันประชุม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ประชุมกัน ในวัน 
๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์. 

ประชุมนั่งนิ่ง 

[๑๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายพูดกันว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ 
ประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์. ภิกษุเหล่านั้นจึงประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า 
๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์ แล้วนั่งนิ่งเสีย. คนทั้งหลายเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นเพื่อปังธรรม. 

พวกเขาต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรประชุมกัน 
ในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์ จึงได้นั่งนิ่งเสียเหมือนสุกรอ้วนเล่า ธรรมเนียม 
ภิกษุผู้ประชุมกัน ควรกล่าวธรรมมัใช่หรือ? ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระพุทธานุญาตให้กล่าวธรรม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ประชุมกันกล่าวธรรม 
ในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แห่งปักษ์. 

พระพุทธานุญาตปาติโมกขุเทศ 

[๑๔๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จไป ณ ที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ได้มีพระปริวิตกแห่ง 
พระทัยเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ไฉนหนอเราพึงอนุญาตสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย ให้ 
เป็นปาติโมกขุเทศของพวกเธอ ปาติโมกขุเทศนั้นจักเป็นอุโบสถกรรมของพวกเธอ. ครั้นเวลา 
สายัณห์ พระองค์เสด็จออกจากที่เร้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษทั้งหลายว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราไปในที่สงัด หลีกเร้นอย่ ณ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 168 

ตำบลนี้ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ไฉนหนอเราพึงอนุญาตสิกขาบทที่เราบัญญัติ 
แล้วแก , ภิกษุทั้งหลาย ให้เป็นปาติโมกขุเทศของพวกเธอ ปาดึโมกขุเทศนั้นจักเป็นอุโบสถกรรม 
ของพวกเธอ ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงสวดอย่างนี้:- 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำอุโบสถ 
พึงสวดปาติโมกข์. อะไรเป็นบุพพกิจของสงฆ์? ท่านทั้งหลายพึงบอกความบริสุทธ. ข้าพเจ้าชัก 
สวดปาติโมกข์. พวกเราบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดจงพึง จงใส่ใจซึ่งปาติโมกข์นั้นให้สำเร็จประโยชน์. 
ท่านผู้ใดมีอาบัติ ท่านผู้นั้นพึงเปิดเผย เมื่ออาบัติไม่มี พึงนิ่งอยู่. ก็ด้วยความเป็นผู้นิ่งแล 
ข้าพเจ้าจักทราบท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ” , . การสวดประกาศกว่าจะครบ ๓ จบ ในบริษัทเห็น 
ปานนี้ย่อมเป็นเหมือนการกล่าวแก้เฉพาะรูป ที่ลูกถามผู้เดียวฉะนั้น. ก็ภิกษุรูปใด เมื่อสวด 
ประกาศกว่าจะครบ ๓ จบ ระลึกได้ ไม่ยอมเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก , 

ภิกษุรูปนั้น. ท่านทั้งหลาย ก็สัมปชานมุสาวาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นธรรมทำอันตราย 
เพราะฉะนั้น ภิกษุต้องอาบัติแล้วระลึกได้ หวังความบริสุทธิ”'พึงเปิดเผยอาบัติที่มีอยู่. เพราะ 
เปิดเผยอาบัติแล้ว ความผาสุกย่อมมีแก , เธอ. 

นิทานุเทศวิภังค์ 

[๑๕๐] คำว่า ปาติโมกข์ นี้เป็นเบื้องต้น เป็นประธาน เป็นประมุขแห่งกุศลธรรม 

ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า ปาติโมกข์ 
1 ไ / 0 ,^ 1 

คำว่า ท่านทังหลาย นึ เป็นคำกล่าวทีอ่อนหวาน เป็นคำแสดงความเคารพ. 

คำว่า ท่านทั้งหลาย นี้เป็นชื่อของก้อยคำที่ประกอบด้วยความเคารพและประกอบด้วย 
ความยำเกรง. 

คำว่า จักสวด คือจักบอก ชักแสดง จักทำให้ปรากฏ จักริเริ่ม จักเปิดเผย จักจำแนก 
จักทำให้ตื้น จักประกาศ. 

บทว่า นั้น ตรัสเรียกปาติโมกข์. 

คำว่า ที่มีอยู่ทั้งหมด ความว่า ภิกษุในบริษัทนั้นมีจำนวนเท่าไร เป็นเถระก็ตาม นวกะ 
ก็ตาม มัชฌิมะก็ตาม เหล่านี้เรียกว่า ที่มีอยู่ทั้งหมด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 169 

คำว่า จงพึงให้สำเร็จประโยชน์ ความว่า จงตั้งใจ มนสิการ ประมวลเรื่องทั้งหมด 
ด้วยใจ. 

คำว่า จงใส่ใจ ความว่า จงเป็นผู้มี'จิตแน่วแน่ มีจิตไม่ฟ้งซ่าน มีจิตไม , ซัดส่าย 
ตั้งใจพึง. 

คำว่า ท่านผู้ใดมีอาบัติ ความว่า ภิกษุเถระก็ตาม นวกะก็ตาม มัชฌิมะก็ตาม มีอาบัติ 
๕ กอง ตัวใดตัวหนึ่ง มีอาบัติ ๗ กอง ตัวใดตัวหนึ่ง. 

คำว่า ท่านผู้นั้นพึงเปิดเผย ความว่า ภิกษุนั้นพึงแสดง พึงเปิดเผย พึงท่าให้ตื้น 
พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลางคณะ หรือในบุคคลผู้หนึ่ง. 

อาบัติชื่อว่า ไม , มี คือ ภิกษุไม่ต้องอาบัติ หรือว่าต้อง แต่ออกแล้ว. 

คำว่า พึงนึ่งอยู่ คือพึงนึ่ง ไม่ต้องพูด. 

คำว่า ข้าพเจ้าจักทราบว่าเป็นผู้บริสุทธิ ๙ คือจักรู้ จักทรงจำไว้. 

คำว่า ย่อมเป็นเหมือนการกล่าวแก้ เฉพาะรูปที่ถูกถามผู้เดียว ความว่า พึงรู้ใน 
บริษัทนั้นว่า ถามเรา ดังนี้ เหมือนภิกษุรูปหนึ่งถูกภิกษุอีกรูปหนึ่งถาม พึงแก้ฉะนั้น. 

บริษัทที่ชื่อว่า เห็นปานนี้ตรัสเรียกภิกษุบริษัท. 

คำว่า การสวดประกาศกว่าจะครบ ๓ จบ ความว่า สวดประกาศแม้ครั้งที่หนึ่ง สวด 
ประกาศแม้ครั้งที่สอง สวดประกาศแม้ครั้งที่สาม. 

บทว่า ระลึกได้ คือรู้ จำได้. 

อาบัติที่ชื่อว่า มีอยู่ คือภิกษุต้องอาบัติแล้ว หรือต้องแล้วยังมิได้ออก. 

คำว่า ไม่ยอมเปิดเผย ความว่า ไม่ยอมแสดง ไม , ยอมเปิดเผย ไม่ยอมทำให้ตื้น ไม่ 
ยอมประกาศในท่ามกลางสงฆ์ท่ามกลางคณะ หรือในบุคคลผู้หนึ่ง. 

คำว่า สัมปชานมุสาวาท ย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น คือ สํม่ปชานมุสาวาท เป็นอะไร? 
เป็นอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 170 

คำว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นธรรมอันตราย ความว่าเป็นธรรมทำอันตรายแก , 

อะไร? เป็นธรรมทำอันตรายแก่การบรรลุปฐมฌาน เป็นธรรมทำอันตรายแก , การบรรลุทุติยฌาน เป็น 
ธรรมทำอันตรายแก่การบรรลุตติยฌาน เป็นธรรมทำอันตรายแก , การบรรลุจตุตถฌาน เป็นธรรม 
ทำอันตรายแก่การบรรลุฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก กุศลธรรม. 

บทว่า เพราะฉะนั้น คือ เพราะเหตุดังนั้น. 

บทว่า ระลึกได้ คือรู้ จำได้. 

บทว่า หวังความบริสุทธศึอประสงค์เพื่อออกจากอาบัติ ประสงค์เพื่อความหมดจด. 

อาบัติที่ชื่อว่า มีอยู่ คือภิกษุต้องอาบัติแล้ว หรือต้องแล้วยังมิได้ออก. 

คำว่า พึงเปิดเผย ความว่า พึงทำให้แจ้งในท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลางคณะ หรือใน 
บุคคลผู้หนึ่ง. 

คำว่า เพราะเปิดเผยอาบัติแล้ว ความผาสุกย่อมมีแก่เธอ ความว่า ความผาสุกมี 
เพื่ออะไร? ความผาสุกมีเพื่อบรรลุปฐมฌาน ความผาสุกมีเพื่อบรรลุทุติยฌาน ความผาสุกมีเพื่อ 
บรรลุตติยฌาน ความผาสุกมีเพื่อบรรลุจตุตถฌาน ความผาสุกมีเพื่อบรรลุฌาน วิโมกข์ สมาธิ 
สมาบัติ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก กุศลธรรม. 

สวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ 

[๑๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสวด 
ปาติโมกข์แล้ว จึงสวดปาติโมกข์ทุกวัน. ภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงสวดปาติโมกข์ทุกวัน 
รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ในวัน 
อุโบสถแล้ว จึงสวดปาติโมกข์ปักษ์ละ ๓ ครั้ง คือ ในวัน ๑๔ คํ่า วัน ๑๕ คํ่า และวัน ๘ คํ่า ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ปักษ์ละ ๓ ครั้ง รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 171 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ ปักษ์ละ ๑ ครั้ง คือ ในวัน ๑๔ คํ่า หรือ 
วัน ๑๕ คํ่า 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์-สวดปาติโมกข์ 

[๑๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์-สวดปาติโมกข์แก , บริษัทเท่าที่มีอยู่ คือเฉพาะ 
บริษัทของตนๆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะ 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์แก่บริษัทเท่าที่มีอยู่ คือเฉพาะ 
บริษัทของตนๆ รูปใดสวด ต้องอาษัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุโบสถกรรมแก , ภิกษุทั้งหลาย ผู้พร้อมเพรียงกัน. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอุโบสถกรรมแก่ 
ภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกัน ดังนี้แล้วมีความดำริต่อไปว่า ความพร้อมเพรียงมีเพียงเท่าไร 
หนอแล มีเพียงอาวาสหนึ่ง หรือทั่วทั้งแผ่นดิน แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตความพร้อมเพรียง เพียง 
ชั่วอาวาสเดียวเท่านั้น. 

เรื่องพระมหากัปปีนเถระดำริจะไม่ท่าอุโบสถ 

[๑๕๓] ก็โดยสมัยนันแล ท่านพระมหากัปปินะพักอยู่ ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เขต 
พระนครราชคฤห์. คราวหนึ่ง ท่านไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้น 
อย่างนี้ว่า เราควรไปทำอุโบสถ หรือไม่ควรไป ควรไปทำสังฆกรรม หรือไม่ควรไป โดยที่แท้ 
เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยความหมดจดอย่างยิ่ง. ทีนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแห่ง 
จิตของท่านพระมหากัปปินะด้วยพระพัยของพระองค์ แล้วได้ทรงหายพระองค์ไปในคิชฌกูฏบรรพต 
มาปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านพระมหากัปปินะ ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลัง 
เหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น แล้วพระองค์ประพับนึ่งเหนือพุทธอาสนะที่เขาจัด 
ถวาย. ฝ่ายท่านพระมหากัปปินะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำนี้กะท่านพระมหากัปปินะผู้นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า ดูกร 
กัปปินะ เธอไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เราควรไปทำ 
อุโบสถ หรือไม , ควรไป ควรไปทำสังฆกรรม หรือไม่ควรไป โดยที่แท้ เราเป็นผู้หมดจดแล้ว 
ด้วยความหมดจดอย่างยิ่ง ดังนี้มิ 1 ใช่หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 172 

ท่านพระมหากัปปินะทูลรับว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ทั้งหลาย ถ้าพวกเธอไม , สักการะ ไม่เคารพ ไม่ 
นับถือ ไม่บูชา ซึ่งอุโบสถ เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ซึ่งอุโบสถ 
ดูกรพราหมณ์ เธอจงไปทำอุโบสถ จะไม , ไปไม , ได้จงไปทำสังฆกรรม จะไม , ไปไม , ได้. 

ท่านพระมหากัปปินะรับสนองพระพุทธพจน์ว่า อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระมหากัปปินะเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 
ร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้วได้ทรงหายพระองค์ไปในที่ตรงหน้าท่านพระมหากัปปินะ ณ มัททกุจฉิ¬ 
นฤคทายวัน มาปรากฏ ณ คิชฌกูฏบรรพต โดยรวดเร็ว เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลัง เหยียดแขน 
ที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียด ฉะนั้น. 

สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา 

[๑๕๔] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่า ความ 
พร้อมเพรียงมีเพียงชั่วอาวาสเดียวเท่านั้น แล้วได้มีความปริวิตกต่อไปว่า อาวาสหนึ่งกำหนดเพียง 
เท่าไร จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติสีมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติสีมาอย่างนี้:- 
วิธีสมมติสีมา 

ชั้นต้นพึงทักนิมิต คือ ป้พพตนิมิต ปาสาณนิมิต วนนิมิต รุกขนิมิต มัคคนิมิต 
วัมมิกนิมิต นทีนิมิต อุทกนิมิต ครั้นทักนิมิตแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ 
ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติสีมา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้โดยรอบแล้วเพียงไร ถ้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติสีมาให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ด้วย 
นิมิตเหล่านั้น. นี้เป็นญัตติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 173 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพีงข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้โดยรอบแล้วเพียงไร สงฆ์สมมติ 
อยู่บัดนี้ซึ่งสีมา ให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ด้วยนิมิตเหล่านั้น. การสมมติสีมา 
ให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ด้วยนิมิตเหล่านั้น ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

สีมาอันสงฆ์สมมติให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันแล้ว ด้วยนิมิตเหล่านั้น 
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง. ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

เรื่องสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด 

[๑๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์คิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติ 
สีมาแล้ว จึงสมมติสีมาใหญ่เกินถึง ๔ โยชน์บ้าง ๕ โยชน์บ้าง ๖ โยชน์บ้าง. ภิกษุทั้งหลาย 
จะมาทำอุโบสถ ย่อมมาถึงต่อเมื่อกำลังสวดปาติโมกข์บ้าง. มาถึงต่อเมื่อสวดจบบ้าง แรมคืน 
อยู่ในระหว่างทางบ้าง จึงพากันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสมมติสีมาใหญ่เกินถึง ๔ โยชน์ ๕ โยชน์ 
หรือ ๖ โยชน์ รูปใดสมมติ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติสีมามีประมาณ ๓ โยชน์เป็นอย่างยิ่ง. 

เรื่องสมมติสีมาคร่อมแม่นั้า 

[๑๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์สมมติสีมาคร่อมแม่นา. ภิกษุทั้งหลายจะมาทำ 
อุโบสถ ถูกนั้าพัดไปก็มี บาตรถูกนั้าพัดไปก็มี จีวรถูกนั้าพัดไปก็มี จึงพากันกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึง 
สมมติสีมาคร่อมแม่นั้า รูปใดสมมติ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติสีมาคร่อมแม่นั้าที่มีเรือจอดประจำหรือมีสะพาน 
ถาวร. 

เรื่องสมมติโรงอุโบสถ 

[๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกข์ตามบริเวณวิหาร โดยมิได้ 
กำหนดที่. พระอาคันตุกะทั้งหลายไม , รู้ว่า วันนี้พระสงฆ์จักทำอุโบสถที่ไหน จึงพากันกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ไม่พึงสวดปาติโมกข์ตามบริเวณวิหาร โดยมิได้กำหนดที่ รูปใดสวด ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 174 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น 
หรือถํ้า ที่สงฆ์จำนงให้เป็นโรงอุโบสถแล้วทำอุโบสถ. 

วิธีสมมติโรงอุโบสถ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติโรงอุโบสถอย่างนี้. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรงอุโบสถ. นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติอยู่บัดนี้ซึ่งวิหารมีชื่อนี้ให้เป็น 
โรงอุโบสถ. การสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรงอุโบสถ ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น 
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

วิหารมีชื่อนี้อันสงฆ์สมมติให้เป็นโรงอุโบสถแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ จบ. 

เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน 

[๑๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง สงฆ์สมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่ง. ภิกษุ 
ทั้งหลายประชุมกันในโรงอุโบสถทั้งสองด้วยตั้งใจว่า สงฆ์จักท่าอุโบสถที่นี้สงฆ์จักท่าอุโบสถ 
ณ ที่นี้จึงพากันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่ง สงฆ์ไม่พึงสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่ง รูปใดสมมติ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถอนโรงอุโบสถแห่งหนึ่งแล้วท่าอุโบสถ ในโรงอุโบสถ 
แห่งหนึ่ง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 175 
วิธีถอนโรงอุโบสถ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนโรงอุโบสถอย่างนี้. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
ถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้. นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ถอนอยู่บัดนี้ซึ่งโรงอุโบสถมีชื่อนี้. การ 
ถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

โรงอุโบสถมีชื่อนี้อันสงฆ์ถอนแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ 
ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

สมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด 

[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง สงฆ์สมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด. 

ถึงวันอุโบสถ ภิกษุสงฆ์ลงประชุมกันมาก. ภิกษุทั้งหลายต้องนิ่งพึงปาติโมกข์ในพื้นที่ซึ่งมิได้สมมติ 
ภิกษุเหล่านั้นจึงได้หารือกันว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า พึงสมมติโรงอุโบสถแล้ว 
จึงทำอุโบสถ ดังนี้ ก็พวกเรานิ่งพึงปาติโมกข์ในพื้นที่ซึ่งมิได้สมมติ อุโบสถเป็นอันพวกเรา 
ทำแล้ว หรือไม่เป็นอันทำหนอ จึงพากันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนิ่งในพื้นที่ซึ่งสมมติแล้วก็ตาม มิได้สมมติ 
ก็ตาม เพราะได้พึงปาติโมกข์ ฉะนั้นอุโบสถย่อมเป็นอันเธอได้ทำแล้วเหมือนกัน ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถให้ใหญ่เท่าที่จำนง. 

วิธีสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถอย่างนี้. 

พึงทักนิมิตก่อน ครั้นทักนิมิตแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ 
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 176 

กรรมวาจาสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพีงข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้แล้วโดยรอบเพียงไร ถ้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ ด้วยนิมิตเหล่านั้น. 

นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้แล้วโดยรอบเพียงไร สงฆ์สมมติ 
อยู่บัดนี้ซึ่งพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ ด้วยนิมิตเหล่านั้น. การสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ 
ด้วยนิมิตเหล่านั้น ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด. 

พื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถอันสงฆ์สมมติแล้ว ด้วยนิมิตเหล่านั้น ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

พระเถระลงประชุมก่อน 

[๑๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ในวันอุโบสถ นวกภิกษุทั้งหลายในอาวาสแห่งหนึ่ง 
ลงประชุมกันก่อนแล้วหลีกไป ด้วยนึกว่าพระเถระทั้งหลายยังไม่มาก่อน. ต่อเวลาพลบคํ่า 
จึงทำอุโบสถได้. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระทั้งหลายลงประชุมก่อน. 

ภิกษุหลายวัดทำอุโบสถร่วมกัน 

[๑๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล อาวาสในพระนครราชคฤห์หลายแห่ง มีสีมาอันเดียวกัน. 

ภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหล่านั้น วิวาทกันว่า ขอสงฆ์จงทำอุโบสถในอาวาสของพวกเรา ขอสงฆ์ 
จงทำอุโบสถในอาวาสของพวกเรา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาวาส'ในพระนครราชคฤห'นี้ก็หลายแห่ง 
มีสีมาอันเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหล่านั้นวิวาทกันว่า ขอสงฆ์จงทำอุโบสถในอาวาส 
ของพวกเรา ขอสงฆ์จงทำอุโบสถในอาวาสของพวกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทุกๆ รูป 
พึงประชุมทำอุโบสถแห่งเดียวกัน ก็หรือภิกษุผู้เถระอยู่ในอาวาสใด พึงประชุมทำอุโบสถใน 
อาวาสนั้น แต่สงฆ์เป็นวรรคไม่พึงทำอุโบสถ รูปใดทำ ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 177 

พระมหากัสสปเถระเดินทางไปทำอุโบสถ 

[๑๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัสสปมาจากอันธกวินทวิหาร สู่'พระนครราชคฤห์ 
เพื่อทำอุโบสถ ในระหว่างทางข้ามแม่นั้า เกือบลูกนั้าพัดไป จีวรของท่านเปียก. ภิกษุ 
ทั้งหลายได้ถามท่านพระมหากัสสปว่า อาวุโส เพราะเหตุไร จีวรของท่านจึงเปียก? ท่านตอบว่า 
อาวุโสทั้งหลาย ผมมาจากอันธกรินทวิหารสู่พระนครราชคฤห์ เพื่อท่าอุโบสถ ณ ที่นี้ได้ข้าม 
แม่นา ในระหว่างทาง เกือบลูกทั้าพัดไป เพราะเหตุนั้น จีวรของผมจึงเปียก. ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์จงสมมติสีมานั้น 
ให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวร. 

วิธีสมมติติจีวราริปปวาส 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติติจีวราริปปวาสสีมาอย่างนี้. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้- 
กรรมวาจาสมมติติจีวราริปปวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว ให้มีสังวาสเสมอกัน 
มีอุโบสถเดียวกัน. ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติสีมานั้น ให้เป็นแดน 
ไม , อยู่ปราศจากไตรจีวร. นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว ให้มีสังวาส 
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์สมมติอยู่บัดนี้ซึ่งสีมานั้น ให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจาก 
ไตรจีวร. การสมมติสีมานี้ให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

สีมานั้นสงฆ์สมมติให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวรแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 178 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติติจีวราริปปวาส 
แล้วจึงเก็บจีวรไว้ในละแวกน้าน.จีวรเหล่านั้นหายบ้างถูกไฟไหม้บ้างถูกหนูกัดม้าง.ภิกษุ 
ทั้งหลายมีแต่ผ้าไม่ดี มีจีวรเศร้าหมอง. 

ภิกษุทั้งหลายจึงถามกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เพราะเหตุไร พวกท่านจึงมีแต่ผ้าไม่ดี 
มีจีวรเศร้าหมองเล่า? 

ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกผมทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการ 
สมมติติจีวราวิปปวาสแล้ว จึงเก็บจีวรไว้ในละแวกม้าน ณ ตำบลนี้จีวรเหล่านั้นหายเสียบ้าง 
ถูกไฟไหม้บ้าง ถูกหนูกัดบ้าง เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงมีแต่ผ้าไม่ดี มีจีวรเศร้าหมอง. 

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้วให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถ 
เดียวกัน สงฆ์จงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวร เว้นม้านและอุปจารแห่งม้าน. 

วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติติจีวราริปปวาสสีมาอย่างนี้. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติติจีวราริปปวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว ให้มีสังวาส 
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติสีมานั้น 
ให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวร เว้นม้านและอุปจารแห่งม้าน. นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว ให้มีสังวาส 
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์สมมติอยู่บัดนั้ซึ่งสีมานั้น ให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจาก 
ไตรจีวร เว้นม้านและอุปจารแห่งบ้าน. การสมมติสีมานั้ให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจากไตร- 
จีวร เว้นม้านและอุปจารแห่งม้าน ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 179 

สีมานั้นสงฆ์สมมติให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวร เว้นบ้านและอุปจารแห่งบ้าน 
แล้ว ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

[๑๖๓] พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุจะ 
สมมติสีมา พึงสมมติสมานสังวาสสีมาก่อน ภายหลังจึงสมมติติจีวราวิปปวาส. เมื่อจะถอนสีมา 
พึงถอนติจีวราวิปปวาสก่อน ภายหลังจึงถอนสมานสังวาสสีมา. 

วิธีถอนติจีวราวิปปวาส 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนติจีวราริปปวาสอย่างนี้. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาถอนติจีวราริปปวาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า แดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นใด อันสงฆ์สมมติ 
ไว้แล้ว ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงถอนแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้น. 

นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า แดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้นใด อันสงฆ์ 
สมมติไว้แล้ว สงฆ์ถอนอยู่บัดนี้ซึ่งแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้น การถอนแดนไม , อยู่ 
ปราศจากไตรจีวรนั้น ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึงพูด. 

แดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้น สงฆ์ถอนแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

วิธีถอนสมานสังวาสสีมา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนสมานสังวาสสีมาอย่างนี้. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาถอนสมานสังวาสสีมา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว ให้มีสังวาส 
เสมอกัน ให้มีอุโบสถเดียวกัน ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงถอนสีมานั้น. 

นี้เป็นญัตติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 180 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว ให้มีสังวาส 
เสมอกัน ให้มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์ถอนอยู่บัดนี้ซึ่งสีมานั้น การถอนสีมามีสังวาสเสมอกัน 
มีอุโบสถเดียวกันนี้ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด. 

สีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนั้น อันสงฆ์ถอนแล้ว ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

อพัทธสีมา 

[๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์ยังไม , ได้สมมติ ยังไม , ได้กำหนดสีมา ภิกษุเข้าอาศัย 
บ้านหรือนิคมใดอยู่ เขตของบ้านนั้น เป็นคามสีมาบ้าง เขตของนิคมนั้น เป็นนิคมสีมาบ้าง 
สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ในบ้านหรือนิคมนั้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าในป่าหาคนตั้งบ้านเรือนมิได้ ชั่ว ๗ อัพกันดรโดยรอบ เป็น 
สัตตัพภันดรสีมา สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันในป่านั้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม่นี้าทั้งหมด สมมติเป็นสีมาไม , ได้ สมุทรทั้งหมด สมมติเป็น 
สีมาไม , ได้ ชาตสระทั้งหมด สมมติเป็นสีมาไม , ได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในแม่นา ในสมุทร หรือในชาตสระ ชั่ววักนั้าสาด โดยรอบแห่ง 
มัชฌิมบุรุษ เป็นอุทกุกเขปสีมา สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ในน่านนั้านั้น. 

สีมาสังกระ 

[๑๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์-สมมติสีมาคาบเกี่ยวสีมา. ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สีมาอันภิกษุเหล่าใดสมมติไว้ก่อนแล้ว กรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ 
ฐานะ สีมาอันภิกษุเหล่าใดสมมติแล้วในภายหลัง กรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นไม่เป็นธรรม กำเริบ 
ไม่ควรแก , ฐานะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสมมติสีมาคาบเกี่ยวสีมา รูปใดสมมติคาบเกี่ยว ต้อง 
อาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 181 

สีมาทับสีมา 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์-สมมติสีมาทับสีมา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีมาอันภิกษุเหล่าใด 
สมมติไว้ก่อนแล้ว กรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นเป็นธรรม ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ สีมาอันภิกษุ 
เหล่าใดสมมติแล้วในภายหลัง กรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นไม , เป็นธรรม กำเริบ ไม , ควรแก , ฐานะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงสมมติสีมาทับสีมา รูปใดสมมติทับ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้จะสมมติสีมา เว้นสีมันตริกไว้ แล้วสมมติสีมา. 

วันอุโบสถ ๒ 

[๑๖๖] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า วันอุโบสถมีเท่าไรหนอ แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
วันอุโบสถนี้มี ๒ คือ อุโบสถมีในวัน ๑๔ คํ่า อุโบสถมีในวัน ๑๕ คํ่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัน 
อุโบสถ ๒ นี้แล. 

การทำอุโบสถ ๔ อย่าง 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า การทำอุโบสถมีเท่าไรหนอแล แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ 
ทำอุโบสถนี้มี ๔ คือ การทำอุโบสถเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ๑ การทำอุโบสถพร้อมเพรียงโดย 
ไม่เป็นธรรม ๑ การทำอุโบสถเป็นวรรคโดยธรรม ๑ การทำอุโบสถพร้อมเพรียงโดยธรรม ๑. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในการทำอุโบสถ ๔ อย่างนั้น การทำอุโบสถนี้ใดเป็นวรรคโดยไม่ 
เป็นธรรม การทำอุโบสถเห็นปานนั้น ไม่ควรทำ และเราก็ไม , อนุญาต. 

ในการทำอุโบสถ ๔ อย่างนั้น การทำอุโบสถนี้ใด ที่พร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม การทำ 
อุโบสถเห็นปานนั้นไม่ควรทำ และเราก็ไม , อนุญาต. 

ในการทำอุโบสถ ๔ อย่างนั้น การทำอุโบสถนี้ใด เป็นวรรคโดยธรรม การทำอุโบสถเห็น 
ปานนั้นไม่ควรทำ และเราก็ไม , อนุญาต. 

ในการทำอุโบสถ ๔ อย่างนั้น การทำอุโบสถนี้ใดที่พร้อมเพรียงโดยธรรม การทำอุโบสถ 
เห็นปานนั้นควรทำ และเราก็อนุญาต. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 182 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอพึงทำในใจว่า จักทำอุโบสถกรรมชนิดที่ 
พร้อมเพรียงโดยธรรม ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล. 

ปาติโมกขุเทศ ๕ 

[๑๖๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย ได้มีความปริวิตกว่า ปาติโมกขุเทศมีเท่าไรหนอ แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ปาดึโมกขุเทศนี้มี ๕ คือ ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็น 
ปาดึโมกขุเทศที่ ๑. 

สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแล้ว พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นปาติ 
โมกขุเทศที่ ๒. 

สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ จบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วย 
สุตบท นี้เป็นปาติโมกขุเทศที่ ๓. 

สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒ จบแล้ว พึงสวด 
อุเทศที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นปาดึโมกขุเทศที่ ๔. 

สวดโดยพิสดารหมด เป็นปาดึโมกขุเทศที่ ๕. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาติโมกขุเทศ ๕ นี้แล. 

ทรงห้ามสวดปาติโมกข์ย่อ 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกข์ย่อ ดังนี้ 
จึงสวดปาติโมกข์ย่อทุกครั้ง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
รับสั่งห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงสวดปาติโมกข์ย่อ รูปใดสวด ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. 

ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อเมื่อมีอันตราย 

สมัยต่อมา ณ อาวาสแห่งหนึ่งในโกศลชนบท คนชาวดงได้มาพลุกพล่านในวันอุโบสถ. 

ภิกษุทั้งหลายไม , อาจสวดปาติโมกข์โดยพิสดาร จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคทรงอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอันตราย เราอนุญาตให้สวด 
ปาติโมกข์ย่อ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 183 

อันตราย ๑๐ ประการ 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ แม้เมื่ออันตรายไม่มี ก็สวดปาติโมกข์ย่อ. ภิกษุทั้งหลายจึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อไม , มีอันตราย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ รูปใดสวด ต้องอาบัติทูกกฏ. 

เมื่อมีอันตราย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อ. 

อันตรายในเรื่องนั้นเหล่านี้ คือ 

๑. พระราชาเสด็จมา 

๒. โจรมาปล้น 

๓. ไฟไหม้ 

๔. นำหลากมา 

๕. คนมามาก 

๖. ผีเข้าภิกษุ 

๗. สัตว์ร้ายเข้ามา 

๘. งูร้ายเลื้อยเข้ามา 

๙. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต 

๑๐. มีอันตรายแก , พรหมจรรย์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อในเพราะอันตรายเห็นปานนี้เมื่อไม่มี 
อันตราย ให้สวดโดยพิสดาร. 

จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน 
[๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ไม , ได้รับอาราธนา แสดงธรรมในท่ามกลางสงฆ์. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งห้ามภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , ได้รับอาราธนา ไม่พึงแสดงธรรมในท่ามกลางสงฆ์ รูปใดแสดง ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. 

ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้ภิกษผ้เถระแสดงธรรมเอง หรือให้อาราธนาผ้อื่นแสดง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 184 

ถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับสมมติก่อน 
[๑๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ยังไม , ได้รับสมมติ ถามพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังไม , ได้รับสมมติ ไม , พึงถามวินัยในท่ามกลางสงฆ์ รูปใดถาม ต้องอาบัติทุกกฏ. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้ว ถามวินัยในท่ามกลางสงฆ์ได้. 

วิธีสมมติเป็นผู้ถาม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงสมมติอย่างนี้. ตนเองสมมติตนก็ได้ ภิกษุอื่นสมมติ 
ภิกษุอื่นก็ได้. 

อย่างไรเล่า ชื่อว่าตนเองสมมติตน? 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติตน 

พระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้า 
ขอถามพระวินัยต , อผู้มีชื่อนี้. 

อย่างนี้ชื่อว่าตนเองสมมติตน. 

อย่างไรเล่า ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น? 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติผู้อื่น 

พระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ขอผู้มีชื่อนี้ 
ถามพระวินัยต , อผู้มิชื่อนี้. 

อย่างนี ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น. 

ถามพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ได้รับสมมติแล้ว ถามพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์. 

พระฉัพพัคคีย์'ใต้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 185 

พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ 
แม้ที่ได้รับสมมติแล้ว ตรวจดูบริษัท พิจารณาดูบุคคลแล้วจึงถามวินัยในท่ามกลางสงฆ์. 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ยังไม , ได้รับสมมติ วิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์. 

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ยังไม , ได้รับสมมติ ไม่พึงวิสัชนาวินัยในท่ามกลางสงฆ์ รูปใดวิสัชนา 
ต้องอาษัติทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุที่ได้รับสมมติแล้ว วิสัชนาวินัยในท่ามกลางสงฆ์. 

วิธีสมมติเป็นผู้วิสัชนา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงสมมติอย่างนั้. ตนเองสมมติตนก็ได้ ภิกษุอื่นสมมติ 
ภิกษุอื่นก็ได้. 

อย่างไรเล่า ชื่อว่าตนเองสมมติตน? 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติตน 

พระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงพิงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้า 
อันผู้มีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแล้ว ขอวิสัชนา. 

อย่างน ชอว่าตนเองสมมติตน. 

อย่างไรเล่า ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น? 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติผู้อื่น 

พระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงพิงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ผู้มีชื่อนี้ 
อันผู้มีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแล้ว ขอวิสัชนา. 

อย่างนี้ ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 186 

วิสัชนาพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ได้รับสมมติแล้ว วิสัชนาพระวินัยในท่าม 
กลางสงฆ์. พระฉัพพัคคีย์ , ได้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุแม้ที่ได้รับสมมติแล้ว ตรวจดูบริษัท พิจารณาดูบุคคลก่อน จึงวิสัชนาวินัย 
ในท่ามกลางสงฆ์. 

โจทก์ต้องขอโอกาสต่อจำเลย 

[๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์โจทภิกษุผู้มิได้ท่าโอกาสด้วยอาบัติ. ภิกษุ- 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ- 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงโจทภิกษุผู้มิได้ท่าโอกาสด้วยอาบัติ รูปใดโจท ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โจทก์ขอให้จำเลยท่าโอกาส ด้วยคำว่า ขอท่านจงท่า 
โอกาส ผมใคร่จะกล่าวกะท่าน ดังนี้แล้วจึงโจทด้วยอาบัติ. 

ก่อนโจทต้องพิจารณาดูบุคคล 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ขอให้พระฉัพพัคคีย์ท่าโอกาสแล้ว โจทด้วย 
อาบัติ. พระฉัพพัคคีย์'ใต้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้โจทแม้เมื่อจำเลยท่าโอกาสแล้ว พิจารณาดูบุคคลก่อน จึงโจทด้วยอาบัติ. 

ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์คิดว่า ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ขอให้พวกเราท่าโอกาส 
ก่อนดังนี้จึงรีบขอให้ภิกษุทั้งหลายที่บริสุทธไม่มีอาบัติ ท่าโอกาสในอธิกรณ์ที่ไม่เป็นเรื่อง 
ไม่มีเหตุ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ- 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขอให้ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธ ไม , มีอาบัติ ท่าโอกาส 
ในอธิกรณ์ที่ไม่เป็นเรื่อง ไม่มีเหตุ รูปใดขอให้ท่า ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้พิจารณาดบคคลก่อน จึงขอให้ท่าโอกาส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 187 

เรื่องห้ามทำกรรมไม่เป็นธรรม 

[๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ทำกรรมไม่เป็นธรรมในท่ามกลางสงฆ์. ภิกษุ- 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่พึงทำกรรมไม่เป็นธรรมในท่ามกลางสงฆ์ รูปใดทำต้องอาบัติทูกกฏ. 

พระฉัพพัคคีย์ยังขืนทำกรรมไม่เป็นธรรมอยู่ตามเดิม. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้คัดค้าน ในเมื่อภิกษุทำกรรมไม่เป็นธรรม. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก พากันคัดล้าน ในเมื่อพระฉัพพัคคีย์ทำกรรม 
ไม่เป็นธรรม. พระฉัพพัคคีย์ 1 ใต้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ทำความเห็นแย้งได้. 

ภิกษุทั้งหลายทำความเห็นแย้งในสำนักพระฉัพพัคคีย์เหล่านั้นนั่นแหละ. พระฉัพพัคคีย์ 
ได้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๔-๕ รูปคัดค้าน 
ให้ภิกษุ ๒-๓ รูป ทำความเห็นแย้ง ให้ภิกษุรูปเดียวนึกในใจว่า กรรมนั้นไม่ควรแก่เรา. 

แกล้งสวดปาติโมกข์ไม่ให้ได้ยิน 

[๑๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์แกล้งสวดปาติโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์ไม่ให้ 
ได้ยิน. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งห้ามภิกษุทั้งหลาย 
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ไม่พึงแกล้งสวดไม่ให้ได้ยิน รูปใดสวดไม่ให้ 
ได้ยิน ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สมัยต่อมา ท่านพระอุทายีเป็นผู้สวดปาติโมกข์แก , สงฆ์ แต่มีเสียงเครือดุจเสียงกา. 

ครั้งนั้น ท่านพระอุทาขีได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วว่า ภิกษุสวด 
ปาติโมกข์ต้องสวดให้ได้ยินทั่วกัน ก็อาตมามีเสียงเครือดุจเสียงกา อาตมาจะพึงปฏิบัติอย่างไร 
หนอ จึงแจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุที่สวดปาติโมกข์ พยายามสวด 
ด้วยตั้งใจว่าจะสวดให้ได้ยินถ้อยคำทั่วกัน เมื่อพยายาม ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 188 

ห้ามสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ 

[๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเทวท้ตต์สวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย. 

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งห้ามภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้อง 
อาษัติทูกกฏ. 

ต้องได้รับอาราธนาจึงสวดปาติโมกข์ได้ 

[๑๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ไม , ได้รับอาราธนาสวดปาติโมกข์ในท่ามกลาง 
สงฆ์. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งห้ามภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , ได้รับอาราธนา ไม่พึงสวดปาติโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์ 
รูปใดสวด ต้องอาษัดึทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เป็นหน้าที่ของพระเถระ. 

อัญญติตถิยภาณวารที่ ๑๑ จบ. 


หน้าที่สวดปาติโมกข์ 

[๑๗๕] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครราชคฤห์ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้ว เสด็จจาริกโดยมรรคาอันจะไปเมืองโจทนาวัตถุ เสด็จจาริกโดยลำดับ ลุถึงเมืองโจทนา 
วัตถุแล้ว. ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง มีภิกษุอยู่ด้วยกันมากรูป. บรรดาภิกษุเหล่านั้น 
พระเถระเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด. ท่านไม , รู้อุโบสถ หรือวิธีทำอุโบสถ ไม , รู้ปาติโมกข์ หรือวิธี 
สวดปาติโมกข์จึงภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วว่า ปาติโมกข์ 
เป็นหน้าที่ของพระเถระ ก็พระเถระของพวกเรารูปนี้เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม , รู้อุโบสถ หรือ 
วิธีทำอุโบสถ ไม , รู้ปาติโมกข์หรือวิธีสวดปาติโมกข์ พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุรูปใดเป็นผู้ฉลาด สามารถ เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เป็นหน้าที่ของภิกษุ 
รูปนั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 189 

ทรงให้ส่งภิกษุไปศึกษาปาติโมกข์ 

[๑๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยู่ด้วยกัน 
มากรูป ล้วนเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด. พวกเธอไม , รู้อุโบสถ หรือวิธีทำอุโบสถ ไม , รู้ปาติโมกข์ 
หรือวิธีสวดปาติโมกข์. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระว่า ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์ ขอรับ. 
ท่านตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกข์ไม , ได้. ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระเถระ 
รูปที่ ๒ ว่า ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์ ขอรับ. แม้ท่านก็ตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
เราสวดปาติโมกข์ไม , ได้. ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๓ ว่า ขอพระเถระจงสวด 
ปาติโมกข์ ขอรับ. แม้ท่านก็ตอบ อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกข์ไม , ได้. ภิกษุ 
เหล่านั้นได้อาราธนาจนถึงพระสังฆนวกะ โดยวิธีนี้แหละว่า ขอคุณจงสวดปาติโมกข์. แม้เธอก็ 
ตอบอย่างนี้ว่า ผมสวดปาติโมกข์ไม , ได้ ขอรับ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวัน 
อุโบสถ ภิกษุในศาสนานี้อยู่ด้วยกันมาก ล้วนเป็นผู้เขลา ไม , ฉลาด. พวกเธอไม่รู้อุโบสถ 
หรือวิธีท่าอุโบสถ ไม , รู้ปาติโมกข์ หรือวิธีสวดปาติโมกข์. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระว่า 
ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์ ขอรับ. ท่านตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกข์ 
ไม , ได้. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๒ ว่า ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์ ขอรับ. แม้ท่าน 
ก็ตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกข์ไม่ได้. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๓ 
ว่า ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์ ขอรับ. แม้ท่านก็ตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราสวด 
ปาติโมกข์ไม , ได้. พวกเธอได้อาราธนาจนถึงพระสังฆนวกะ โดยริขีนี้แหละว่า ขอคุณจงสวด 
ปาติโมกข์. แม้เธอรูปนั้นก็ตอบอย่างนี้ว่า ผมสวดปาติโมกข์ไม , ได้ ขอรับ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียง พอจะกลับมา 
ทันในวันนั้น ด้วยสั่งว่า ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดารมา. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า จะพึงส่งภิกษุรูปไหนหนอไป แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุผู้เถระบัญชาภิกษุผู้นวกะไป. 

ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมไป. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , อาพาธ 
อันพระเถระบัญชาแล้วจะไม่ยอมไปไม , ได้ รูปใดไม , ยอมไป ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 190 

พระพุทธานุญาตให้เรียนปักขคณนา 

[๑๗๗] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองโจทนาวัตถุตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว 
เสด็จกลับมายังพระนครราชคถุห์อีก. ก็โดยสมัยนั้นแล ชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลายที่กำลังเที่ยว 
บิณฑบาตว่า ดิถีที่เท่าไรแห่งปักษ์ เจ้าข้า? ภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวก 
อาตมาไม , รู้เลย. ชาวบ้านจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า แบ้เพียงนับปักษ์ พระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตรเหล่านี้ก็ยังไม , รู้ ไฉนจะรู้คุณความดีอะไรอย่างอื่นเล่า.ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้เรียนปักขคณนา. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงเรียนปักขคณนา 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทุกๆ รูปเรียนปักขคณนา. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลายที่กำลังเที่ยวบิณฑบาตว่า ภิกษุมีจำนวน 
เท่าไร เจ้าข้า? ภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกอาตมาไม , รู้เลย. ชาวบ้าน 
จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า แบ้พวกกันเอง พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ 
ก็ยังไม่รู้ ไฉนจักรู้ความดีอะไรอย่างอื่นเล่า.ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นับภิกษุ. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า เมื่อไรหนอเราพึงนับภิกษุ แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า เราอนุญาตให้นับ 
ภิกษุด้วยเรียกชื่อหรือให้จับสลากในวันอุโบสถ. 

พระพุทธานุญาตให้บอกวันอุโบสถ 

[๑๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไม , รู้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ ไปบิณฑบาต 
ณ หมู่บ้านที่ไกล. พวกเธอมาถึงเมื่อกำลังสวดปาติโมกข์ก็มี มาถึงเมื่อสวดจบแล้วก็มี. ภิกษุ- 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้บอกว่า วันนี้เป็นวันอโบสถ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที 191 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงบอก แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ภิกษุเถระบอกแต่เช้าตรู่. 

สมัยต่อมา พระเถระรูปหนึ่ง เวลาเช้าตรู่ระลึกไม , ได้. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้บอก แม้ในเวลาภัตตกาล. แม้ในเวลาภัตตกาล พระเถระนั้นก็ระลึกไม , ได้. ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้บอกในกาลที่ตนระลึกได้. 


บุพพกรฌ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ 

[๑๗๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง โรงอุโบสถรก. พวกพระอาคันตุกะ 
พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไม่กวาดโรงอุโบสถเล่า. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้กวาดโรงอุโบสถ. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงกวาดโรงอุโบสถ แล้ว 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุเถระบัญชาภิกษุนวกะ. 

ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม , ยอมกวาด. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , อาพาธ 


อันพระเถระบัญชาแล้ว จะไม่กวาดไม , ได้ รูปใดไม่กวาด ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สมัยต่อมา ในโรงอุโบสถ ไม่มีใครปูอาสนะไว้. ภิกษุทั้งหลายนึ่งที่พื้นดิน. ทั้งตัว 
ทั้งจีวร เข้อนปุน. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูอาสนะในโรงอุโบสถ. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอ พึงปูอาสนะในโรงอุโบสถ 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระบัญชาภิกษุนวกะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 192 

ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ปูอาสนะ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , อาพาธ 
อันพระเถระบัญชาแล้ว จะไม่ปูอาสนะไม , ได้ รูปใดไม่ปู ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ในโรงอุโบสถ ไม่ได้ตามประทีปไว้. เวลาคํ่าคืนภิกษุทั้งหลายเหยียบกาย 
กันบ้าง เหยียบจีวรกันบ้าง แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาต 
แก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตามประทีปในโรงอุโบสถ. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงตามประทีปในโรงอุโบสถ 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระบัญชาภิกษุนวกะ. 

ภิกษุนวกะทั้งหลาย อันพระเถระบัญชาแล้วไม , ยอมตามประทีป. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ไม , อาพาธอันพระเถระบัญชาแล้ว จะไม่ตามประทีปไม , ได้ รูปใดไม่ตามประทีป ต้องอาบัติทุกกฏ. 

จะไปไหนต้องอาปุจฉาก่อน 

[๑๘๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปด้วยกันเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด ไปสู่ทิศ ไม , อำลา 
พระอุปัชฌาย์อาจารย์. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้หลายรูปด้วยกันเป็นผู้เขลา 
ไม่ฉลาด ไปสู่ทิศ ไม , อำลาพระอุปัชฌาย์ อาจารย์. พวกเธออันพระอุปัชฌาย์ อาจารย์พึงถามว่า 
ท่านทั้งหลายจักไปไหน? จักไปกับใคร? ล้าพวกเธอเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด พูดอ้างถึงภิกษุ 
เหล่าอื่นที่เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาดด้วยกัน พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ไม่พึงอนุญาต ล้าอนุญาต 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าพวกเธอเป็นผู้เขลา ไม , ฉลาด อันพระอุปัชฌาย์อาจารย์ไม , อนุญาต 
ล้ายังขืนไป ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พึงสงเคราะห์พระพหูสูต 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้อยู่ในอาวาสแห่งหนึ่งมากรูปด้วยกัน ล้วนเป็น 
ผ้เขลา ไม่ฉลาด. พวกเธอไม่ร้อใบสถหรือวิธีทำอโบสถ ไม่ร้ปาติโมกข์ หรือวิธีสวดปาติโมกข์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 193 

ภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสนั้น เป็นผู้คงแก , เรียน ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 
เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา มีความละอาย รังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
เหล่านั้นพึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ปราศรัย บำรุงเธอด้วยจุณดิน ไม้ , ชำระฟิน นั้าน้วนปาก 
ถ้าไม่สงเคราะห์ อนุเคราะห์ ปราศรัย บำรุงด้วยจุณดิน ไม้ , ชำระฟิน นาบ , 'วนปาก ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

ทรงให้ส่งพระไปเรียนปาติโมกข์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ ภิกษุในศาสดานี้อยู่ด้วยกัน 
มากรูป ล้วนเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด. พวกเธอไม , รู้อุโบสถ หรือวิธีทำอุโบสถ ไม , รู้ปาติโมกข์ 
หรือวิธีสวดปาติโมกข์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียง 
พอจะกลับมาทันในวันนั้น ด้วยสั่งว่า ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกข์โดยย่อ หรือโดย 
พิสดารมา. ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ภิกษุเหล่านั้นทุกๆ รูปพึงพากัน 
ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุรู้อุโบสถ หรือวิธีทำอุโบสถ รู้ปาติโมกข์ หรือวิธีสวดปาติโมกข์ ถ้าไม่พา 
กันไป ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ทรงอนุญาตให้จำพรรษาในอาวาสที่มีผู้สวดปาติโมกข์ได้ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้อยู่จำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งมากรูปด้วยกัน 
ถ้วนเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด. พวกเธอไม , รู้อุโบสถ หรือวิธีทำอุโบสถ ไม่รู้ปาติโมกข์หรือวิธี 
สวดปาติโมกข์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียง พอจะ 
จะกลับมาทันในวันนั้น ด้วยสั่งว่า ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดาร 
มา. ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ พึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปชั่วระยะกาล ๗ วัน 
ด้วยสั่งว่า ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดารมา. ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้น 
อย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ ภิกษุเหล่านั้นไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้น ถ้าขืนอยู่ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 194 

พระพุทธานุญาตให้มอบปาริสุทธิ 

[๑๘๑] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
จงประชุมกัน สงฆ์จักทำอุโบสถ. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า ยังมีภิกษุอาพาธ ท่านมาไม , ได้ พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ. 

วิธีมอบปาริสุทธิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบปาริสุทธิ อย่างนี้:- 

ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคอง 
อัญชลี แล้วกล่าวคำมอบปาริสุทธิอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอมอบปาริสุทธิ ขอท่านจงนำปาริสุทธิของ 
ข้าพเจ้าไป ขอท่านจงบอกปาริสุทธิของข้าพเจ้า. 

ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ เป็นอันภิกษุอาพาธมอบ 
ปาริสุทธิแล้ว. ไม , รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธ 
มอบปาริสุทธิ. ล้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนั้นึ่นเป็นการดี ล้าไม , ได้ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือ 
ตั่ง หามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์ แล้วท่าอุโบสถ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าพวกภิกษุผู้พยาบาลไข้คิดอย่างนี้ว่า ล้าพวกเราชักย้ายภิกษุอาพาธ 
อาพาธจักกำเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็ชักถึงมรณภาพ ดังนี้ไม่พึงย้ายภิกษุอาพาธ สงฆ์พึงไปท่า 
อุโบสถในสำนักภิกษุอาพาธนั้น แต่สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงท่าอุโบสถเลย ล้าขืนท่า ต้องอาบัติ- 
ทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ล้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิ หลบไปจาก 
ที่นั้น ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแก่รูปอื่น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ล้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิสึกเสียในที่ 
นั้นแหละ ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ต้อง 
อันติมวัตถุ ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่าย 
เพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน 
ไม่ท่าคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , สละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเป็นบัฌเฑาะค์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 195 

ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส ปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ปฏิญาณเป็นผู้ 
ฆ่ามารดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี 
ปฏิญาณเป็นผู้ทำลายสงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ปฏิญาณเป็นอุภโต- 
พยัญชนก ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแก , รูปอื่น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ล้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิหลบไปเสีย 
ในระหว่างทาง. ปาริสุทธิไม่เป็นอันนำมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ล้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิสึกเสียใน 
ระหว่างทาง ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิไม่เป็นอันนำมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ล้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้วหลบไปเสีย ปาริสุทธิเป็นอันนำมาแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ล้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว สึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิเป็นอันนำมาแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ล้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว หลับเสียไม , ได้บอก เผลอไปไม , ได้บอก เข้าสมาบัติไม , ได้บอก ปาริสุทธิเป็นอันนำ 
มาแล้ว. ภิกษุผู้นำปาริสุทธิไม , ต้องอาบัติ. 

ดูกรกุมารทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ล้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว แกล้งไม่บอก ปาริสุทธิเป็นอันนำมาแล้ว แต่ภิกษุผู้นำปาริสุทธิ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธานุญาตให้มอบฉันทะ 

[๑๘๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรกุมารทั้งหลาย พวก 
เธอจงประชุมกัน สงฆ์จักทำกรรม. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า ยังมีภิกษุอาพาธ ท่านมาไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรกุมารทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบฉันทะ. 

วิธีมอบฉันทะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบฉันทะ อย่างนี้:- 

ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคอง 
อัญชลี แล้วกล่าวคำมอบฉันทะอย่างนี้ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 196 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ขอท่านจงนำฉันทะของข้าพเจ้าไป ขอท่านจงบอกฉันทะของ 
ข้าพเจ้า. 

ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ เป็นอันภิกษุอาพาธมอบ 
ฉันทะแล้ว. ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธ 
มอบฉันทะ. ล้าได้ภิกษุผู้รับอย่างนี้นั่นเป็นการดี ล้าไม , ได้ ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือตั่ง 
หามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์แล้วทำกรรม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าพวกภิกษุผู้พยาบาลไข้คิดอย่างนี้ว่า ถ้าพวกเราจักย้ายภิกษุอาพาธ 
อาพาธจักกำเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็ชักถึงมรณะภาพ ดังนี้ไม่พึงย้ายภิกษุอาพาธ สงฆ์พึงไป 
ทำกรรมในสำนักภิกษุอาพาธนั้น แต่สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงทำกรรมเลย ถ้าขืนทำ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธทอบฉันทะแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะหลบไปเสียจากที่ 
นั้น ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแก่รูปอื่น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำฉันทะสึกเสียในที่ 
นั้นแหละ ถึงมรณภาพเสีย ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ 
ต้องอันติมวัตถุ ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟ้งซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่าย 
เพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , สละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเป็นบัฌเฑาะก์ 
ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส ปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ปฏิญาณเป็นผู้ 
ฆ่ามารดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี 
ปฏิญาณเป็นผู้ทำลายสงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ปฏิญาณเป็น 
อุภโตพยัญชนก ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแก่รูปอื่น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ล้าภิกษุผู้นำฉันทะหลบไปเสีย 
ในระหว่างทาง ฉันทะไม่เป็นอันนำมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ล้าภิกษุผู้นำฉันทะสึกเสียในระหว่าง 
ทาง ถึงมรณะภาพ ... ปฏิญาณเป็นอุภโตพย้ญชนก ฉันทะไม่เป็นอันนำมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ล้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้วหลบไปเสีย ฉันทะอันเป็นนำมาแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 197 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ล้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้วสึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก ฉันทะเป็นอันนำมาแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ล้าภิกษุผู้นำฉันทะเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้วหลับเสียไม , ได้บอก เผลอไปไม , ได้บอก เข้าสมาบัติไม , ได้บอก ฉันทะเป็นอันนำมาแล้ว. 

ภิกษุผู้นำฉันทะไม , ต้องอาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ล้าภิกษุผู้นำฉันทะเช้าประชุมสงฆ์ 
แล้วแกล้งไม่บอก ฉันทะเป็นอันนำมาแล้ว. แต่ภิกษุผู้นำฉันทะ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มอบปาริสุทธิมอบฉันทะด้วย 
เผื่อสงฆ์จะมีกรณียกิจ. 

พวกญาติเป็นต้นจับภิกษุ 

[๑๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ถึงวันอุโบสถ หมู่ญาติได้จับภิกษุรูปหนึ่งไว้. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็ในวันอุโบสถ หมู่ญาติจับภิกษุในศาสนานี้ไว้. หมู่ญาติเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณาปล่อยภิกษุรูปนี้สักครู , หนึ่ง พอภิกษุรูปนี้ทำอุโบสถเสร็จ. 

ล้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี ล้าไม , ได้ หมู่ญาติเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณารออยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งสักครู , ก่อน พอภิกษุนี้มอบ 
ปาริสุทธิเสร็จ. ล้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นึ่นเป็นการดี ล้าไม , ได้ หมู่ญาติเหล่านั้น อันภิกษุ 
ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณานำภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครู , หนึ่ง พอ 
พระสงฆ์ท่าอุโบสถเสร็จ. ล้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี ล้าไม , ได้ สงฆ์เป็นวรรค 
ไม่พึงท่าอุโบสถ ถ้าขืนท่า ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งในวันอุโบสถพระราชาทั้งหลายได้ขับภิกษุในศาสนานี้ไว้... 

พวกโจรได้จับ -.. พวกนักเลงได้จับ ... พวกภิกษุที่เป็นข้าศึกได้จับภิกษุในศาสนานี้ไว้ พวกนั้น 
อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณาปล่อยภิกษุรูปนี้สักครู , หนึ่ง 
พอภิกษุรูปนี้ท่าอุโบสถเสร็จ. ล้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี ล้าไม , ได้ พวกนั้นอันภิกษุ 
ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรณารออย่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งสักคร , ก่อน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 198 

พอภิกษุรูปนี้มอบปาริสุทธิเสร็จ. ถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ พวกนั้น 
อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณานำภิกษุรูปนี้ไปนอกสีมาสักครู , 
หนึ่ง พอพระสงฆ์ทำอุโบสถเสร็จ. ถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ สงฆ์เป็น 
วรรค ไม , พึงทำอุโบสถเลย ถ้าขืนทำ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุวิกลจริต 

[๑๘๔] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
จงประชุมกัน กรณียกิจของสงฆ์มีอยู่. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ 
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ยังมีภิกษุชื่อกัคคะ เป็นผู้วิกลจริต ท่านไม่มา พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ'วิกลจริตนี้มี ๒ จำพวก คือ ภิกษุที่ 
วิกลจริตระลึกอุโบสถได้บ้าง ระลึกไม , ได้บ้าง ระลึกสังฆกรรมได้บ้าง ระลึกไม , ได้บ้าง ระลึก 
ไม , ได้เสียเลยทีเดียวก็มี มาสู่อุโบสถบ้าง ไม่มาบ้าง มาสู่สังฆกรรมบ้าง ไม่มาบ้าง ไม่มา 
เสียเลยทีเดียวก็มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุวิกลจริตเหล่านั้น รูปใดที่ยังระลึกอุโบสถได้บ้าง ระลึก 
ไม , ได้บ้าง ระลึกสังฆกรรมได้บ้าง ระลึกไม , ได้บ้าง มาสู่อุโบสถบ้าง ไม่มาบ้าง มาสู่สังฆกรรม 
บ้าง ไม่มาบ้าง. เราอนุญาตให้อุมมัตตกสมมติแก'ภิกษุวิกลจริตเห็นปานนั้น. 

วิธีให้อุมมัตตกสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงให้อุมมัตตกสมมติอย่างนี้. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้- 
กรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุชื่อคัคคะเป็นผู้วิกลจริต ระลึกอุโบสถได้บ้าง 
ระลึกไม , ได้บ้าง ระลึกสังฆกรรมได้บ้าง ระลึกไม , ได้บ้าง มาสู่อุโบสถบ้าง ไม่มาบ้าง 
มาสู่สังฆกรรมบ้าง ไม่มาบ้าง. ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้อุมมัตตก 
สมมติ แก่คัคคะภิกษุผู้วิกลจริต คือ ดัคคะภิกษุระลึกอุโบสถได้ก็ตาม ระลึกไม , ได้ก็ตาม 
ระลึกสังฆกรรมได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม มาส่อใบสถก็ตาม ไม่มาก็ตาม มาส่สังฆกรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 199 

ก็ตาม ไม่มาก็ตาม สงฆ์พร้อมกับคัคคะภิกษุ หรือเว้นจากลัดคะภิกษุ พึงทำอุโบสถได้ 
พึงทำสังฆกรรมได้. นี้เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุชื่อลัคคะเป็นผู้วิกลจริต ระลึกอุโบสถได้บ้าง 
ระลึกไม , ได้บ้าง ระลึกสังฆกรรมได้บ้าง ระลึกไม , ได้บ้าง มาสู่อุโบสถบ้าง ไม่มาบ้าง 
มาสู่สังฆกรรมบ้าง ไม่มาบ้าง. สงฆ์ให้อยู่บัดนี้ซึ่งอุมมัตตกสมมติแก , ลัคคะภิกษุผู้วิกลจริต 
คือลัคคะภิกษุระลึกอุโบสถได้ก็ตาม ระลึกไม , ได้ก็ตาม ระลึกสังฆกรรมได้ก็ตาม ระลึก 
ไม , ได้ก็ตาม มาสู่อุโบสถก็ตาม ไม่มาก็ตาม มาสู่สังฆกรรมก็ตาม ไม่มาก็ตาม สงฆ์ 
พร้อมกับลัคคะภิกษุ หรือเว้นจากคัคคะภิกษุ จักทำอุโบสถก็ได้ จักทำสังฆกรรมก็ได้. 

การให้อุมมัตตกสมมติแก , ลัคคะภิกษุผู้วิกลจริต คือ ลัคคะภิกษุระลึกอุโบสถได้ก็ตาม ระลึก 
ไม , ได้ก็ตาม ระลึกสังฆกรรมได้ก็ตาม ระลึกไม , ได้ก็ตาม มาสู่อุโบสถก็ตาม ไม , มาก็ตาม 
มาสู่สังฆกรรมก็ตาม ไม่มาก็ตาม สงฆ์พร้อมกับคัคคะภิกษุ หรือเว้นจากลัคคะภิกษุ จักทำ 
อุโบสถก็ได้ จักทำสังฆกรรมก็ได้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

อุมมัตตกสมมติอันสงฆ์ให้แล้ว แก , ลัคคะภิกษุผู้วิกลจริต คือลัคคะภิกษุระลึกอุโบสถ 
ได้ก็ตาม ระลึกไม , ได้ก็ตาม ระลึกสังฆกรรมได้ก็ตาม ระลึกไม , ได้ก็ตาม มาสู่อุโบสถก็ตาม 
ไม่มาก็ตาม มาสู่สังฆกรรมก็ตาม ไม่มาก็ตาม สงฆ์พร้อมกับคัคคะภิกษุ หรือเว้นจาก 
ลัคคะภิกษุ ชักทำอุโบสถก็ได้ จักทำสังฆกรรมก็ได้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

วิธีทำอุโบสถ ๓ อย่าง 
๑. สวดปาติโมกข์ 

[๑๘๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๔ รูป 
จึงภิกษุเหล่านั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุต้องทำอุโบสถ ดังนี้ 
ก็พวกเรามีอยู่เพียง ๔ รูป จะพึงทำอุโบสถอย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๔ รูป สวด 
ปาติโมกข์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 200 

๒. ทำปาริสุทธิอุโบสถ 

สมัยต่อมา ในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๓ รูป จึงภิกษุเหล่านั้น 
ได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ๔ รูป สวดปาติโมกข์ ก็พวกเรามีอยู่ 
เพียง ๓ รูป จะพึงทำอุโบสถอย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๓ รูป ทำปาริสุทธิอุโบสถแก , กัน. 

วิธีทำปาริสุทธิอุโบสถสำหรับภิกษุ ๓ รูป 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงทำปาริสุทธิอุโบสถ อย่างนี้. 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
ญัตติกรรมวาจา 

ท่านทั้งหลายเจ้าข้า ขอจงฟ้งข้าพเจ้า อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕ ถ้าความพร้อมพรั่งของ 
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว เราทั้งหลายพึงทำปาริสุทธิอุโบสถแก , กันเถิด. 

ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วบอกความ 
บริสุทธิของตน ต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า:- 
คำบอกความบริสุทธิ ๙ 

ฉันบริสุทธิแล้ว เธอ ขอเธอจำฉันว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว 
ฉันบริสุทธิแล้ว เธอ ขอเธอจำฉันว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว 
ฉันบริสุทธิแล้ว เธอ ขอเธอจำฉันว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว. 

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้วบอกความ 
บริสุทธิของตน ต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า:- 

ผมบริสุทธิ”!แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจำผมว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว 
ผมบริสุทธิ”!แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจำผมว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว 
ผมบริสุทธิ”!แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจำผมว่า ผู้บริสุทธิแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 201 

สมัยต่อมา ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๒ รูป จึงภิกษุเหล่านั้น 
ได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ๔ รูปสวดปาติโมกข์ ให้ภิกษุ ๓ รูป 
ทำปาริสุทธิอุโบสถแก , กัน ก็พวกเรามีเพียง ๒ รูป จะพึงทำอุโบสถอย่างไรหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุ ๒ รูป ทำปาริสุทธิอุโบสถ. 

วิธีทำปาริสุทธิอุโบสถสำหรับภิกษุ ๒ รูป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงทำปาริสุทธิอุโบสถอย่างนี้:- 

ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว บอกความ 
บริสุทธิของตน ต่อภิกษุผู้นวกะอย่างนี้ว่า:- 
คำบอกความบริสุทธิ ๙ 

ฉันบริสุทธิแล้ว เธอ ขอเธอจำฉันว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว 

ฉันบริสุทธี้แล้ว เธอ ขอเธอจำฉันว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว 

ฉันบริสุทธิ”!แล้ว เธอ ขอเธอจำฉันว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว. 

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว บอกความ 
บริสุทธิของตน ต่อภิกษุผู้เถระอย่างนี้ว่า:- 
คำบอกความบริสุทธ 

ผมบริสุทธิ”!แล้ว ขอรับ ขอท่านจำผมว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว 

ผมบริสุทธิ”!แล้ว ขอรับ ขอท่านจำผมว่า ผู้บริสุทธิ”แล้ว 

ผมบริสุทธิแล้ว ขอรับ ขอท่านจำผมว่า ผู้บริสุทธิแล้ว. 

๓. อธิษฐานอุโบสถ 

สมัยต่อมา ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยู่รูปเดียว จึงภิกษุนั้นได้มีความ 
ปริวิตกว่า พระต้มีพระภาคทรงอนฌาตให้ภิกษ ๔ รป สวดปาติโมกข์ ให้ภิกษ ๓ รปทำปาริสทธิ- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 202 

อุโบสถแก่กัน ให้ภิกษุ ๒ รูป ทำปาริสุทธิอุโบสถ ก็เรามีอยู่เพียงรูปเดียว จะพึงทำอุโบสถ 
อย่างไรหนอ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุในศาสนานี้อยู่รูปเดียว. 

ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เป็นที่ไปมาแห่งภิกษุทั้งหลาย คือจะเป็นโรงฉัน มณฑป หรือโคนต้นไม้ 
ก็ตาม แล้วตั้งนี้าฉัน นี้าใช้ ปูอาสนะ ตามประทีปไว้ แล้วนึ่งรออยู่. ถ้ามีภิกษุเหล่าอื่นมา 
พึงทำอุโบสถร่วมกับพวกเธอ ถ้าไม่มีมา พึงอธิษฐานว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถของเรา ล้าไม่ 
อธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๔ รูป จะนำปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่ง 
มา แล้ว ๓ รูปสวดปาติโมกข์ไม , ได้ ล้าขืนสวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๓ รูป จะนำปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่ง 
มา แล้ว ๒ รูปทำปาริสุทธิอุโบสถไม , ได้ ถ้าขืนทำ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๒ รูป จะนำปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่ง 
มา แล้วอีกรูปหนึ่งอธิษฐานไม , ได้ ถ้าขืนอธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

แสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ 

[๑๘๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติในวันอุโบสถ. เธอได้มีความปริวิตก 
ในขณะนั้นว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัว ไม่พึงทำอุโบสถ ดังนี้ก็เรา 
เป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ จึงบอกเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็ภิกษุในศาสนานี้ต้องอาบัติในวันอุโบสถ. ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์ 
เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะเธอ ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ ผม 
แสดงคืนอาบัตินั้น. 

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ท่านเห็นหรือ? 

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า ครับ ผมเห็น. 

ภิกษุผู้รับพึงบอกว่า ท่านพึงสำรวมต่อไป. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 203 
สงสัยในอาบัติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ ในวันอุโบสถ. ภิกษุนั้น 
พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวอย่างนี้ 
ว่า แน่ะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ ชักหมดสงสัยเมื่อใด ชักทำคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น 
ครั้นแล้วพึงทำอุโบสถ พึงปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่อุโบสถ เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็น 
ปัจจัย. 

แสดงสภาคาบัติไม่ตก 

[๑๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์แสดงสภาคาบัติ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ไม่พึงแสดงสภาคาบัติ รูปใดแสดง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุฉัพพัคคีย์รับแสดงสภาคาบัติ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงรับ 
แสดงสภาคาบัติ รูปใดรับแสดง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ระลึกอาบัติได้เมื่อกำลังสวดปาติโมกข์ 

[๑๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเมื่อกำลังสวดปาติโมกข์ ระลึกอาบัติได้ จึง 
ภิกษุนั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัวไม่พึงทำอุโบสถ 
ก็เราเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ. จึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เมื่อกำลังสวดปาติโมกข์อยู่ ภิกษุในศาสนานี้ระลึกอาบัติได้. ภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุ 
ใกล้เคียงอย่างนี้ว่า อาวุโส ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ลุกจากที่นี้แล้วชักทำคืนอาบัตินั้น ครั้นแล้วพึง 
ทำอุโบสถ พึงปาติโมกข์ แต่ไม , พึงทำอันตรายแก , อุโบสถ เพราะข้อที่ระลึกอาบัติได้นั้นเป็นปัจจัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกำลังสวดปาติโมกข์อยู่ ภิกษุในศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ. 

ภิกษุนั้นพึงบอกกะภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่า แน่ะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ ชักหมด 
สงสัยเมื่อใด ชักทำคืนอาบัตินั้น เมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงทำอุโบสถ พึงปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำ 
อันตรายแก , อุโบสถ เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 204 

สงฆ์ต้องสภาคาบัติ 

[๑๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติ 
จึงภิกษุเหล่านั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุจะแสดงสภาคาบัดึ 
ไม , ได้ จะรับแสดงสภาคาบัตึไม , ได้ ดังนั้ก็สงฆ์หมู , นี้ล้วนต้องสภาคาบัติแล้ว พวกเราจะพึง 
ปฏิบัติอย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆ์ทั้งหมดในศาสนานี้ 
ต้องสภาคาบัติ. ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียง พอจะกลับมาทันในวันนั้น 
ด้วยสั่งว่า อาวุโส เธอจงไปทำคืนอาบัตินั้นแล้วมา พวกเราจักทำคืนอาบัติในสำนักเธอ ล้าได้ 
ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดี ล้าไม , ได้ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ 
ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบัดึ เห็นภิกษุรูปอื่น 
ผู้บริสุทธิ”' ไม่มีอาบัติเมื่อใด ชักทำคืนอาบัตินั้นในสำนักเธอเมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงทำอุโบสถ 
สวดปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำอันตรายแก , อุโบสถ เพราะข้อที่ต้องสภาคาบัตินั้นเป็นป้จจัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆ์ทั้งหมดในศาสนานี้มีความ 
สงสัยในสภาคาบัติ. ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้มีความสงสัยในสภาคาบัติ หมดความ 
สงสัยเมื่อใด ชักทำคืนอาบัตินั้น เมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงทำอุโบสถสวดปาติโมกข์ แต่ไม่พึง 
ทำอันตรายแก่อุโบสถ เพราะ ข้อที่มีความสงสัยนั้นเป็นปัจจัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สงฆ์ในศาสนานี้จำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่ง เป็นผู้ต้อง 
สภาคาบัดึ. ภิกษุเหล่านั้นส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้น ด้วยสั่งว่า 
อาวุโส เธอจงไปทำคืนอาบัตินั้นแล้วมา พวกเราชักทำคืนอาบัตินั้นในสำนักเธอ. ล้าได้ภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 205 

เช่นนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ พึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปชั่วระยะกาล ๗ วัน ด้วยสั่งว่า อาวุโส 
เธอจงไปทำคืนอาบัตินั้นแล้วมา พวกเราจักทำคืนอาบัตินั้น ในสำนักเธอ. 

[๑๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง สงฆ์ทั้งหมด ต้องสภาคาบั'ติ. สงฆ์ 
หมู , นั้นไม , รู้จักชื่อ ไม , รู้จักโคตรของอาบัตินั้น. มีภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสนั้น เธอเป็นพหูสูต 
ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา ละอาย รังเกียจ 
ผู้ใคร่ต่อสิกขา. ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุนั้น แล้วได้เรียนถามข้อความนี้กะภิกษุนั้นว่า ภิกษุ- 
รูปใด ทำอย่างนี้ด้วย อย่างนี้ด้วย ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติชื่ออะไร ขอรับ? 

พระพหูสูตตอบอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปใด ทำอย่างนี้ด้วย อย่างนี้ด้วย ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติ- 
ชื่อนี้ขอรับ ท่านต้องอาบัติชื่อนี้แล้ว จงทำคืนอาบัตินั้นเสีย. 

ภิกษุรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า มิใช่ผมแต่ผู้เดียวที่ต้องอาบัตินี้ขอรับ สงฆ์หมู , นี้ล้วนต้อง 
อาบัตินี้ทั้งนั้น. 

พระพหูสูตกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปอื่นที่ต้องอาบัติแล้ว หรือมิได้ต้อง จักช่วยอะไร- 
ท่านได้ ขอรับ นิมนต์ท่านออกจากอาบัติของตนเสียเถิด ขอรับ. 


จึงภิกษุนั้นได้ทำคืนอาบัตินั้นตามคำของพระพหูสูต แล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น ครั้นแล้ว 
ได้แจ้งความข้อนี้กะภิกษุเหล่านั้นว่า อาวุโสทั้งหลาย ได้ทราบมาว่า ภิกษุรูปใดทำอย่างนี้ด้วย 
อย่างนี้ด้วย ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติชื่อนี้พวกท่านต้องอาบัติชื่อนี้แล้ว ขอรับ จงทำคืนอาบัติ- 
นั้นเสีย. แต่ภิกษุเหล่านั้นไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัตินั้น ตามคำของพระผู้บอก. ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง สงฆ์ทั้งหมดในศาสนานี้ต้องสภาคาบัติ. สงฆ์หมู , นั้นไม , รู้จักชื่อ ไม , รู้จักโคตร 
ของอาบัตินั้น. มีภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสนั้น เธอเป็นพหูสูต ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม 


ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา ละอาย รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา. ภิกษุ- 

รูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุนั้น แล้วได้เรียนถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปใดทำอย่างนี้ด้วย อย่างนี้ด้วย 

ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติชื่ออะไรขอรับ? 

พระพหูสูตตอบอย่างนี้ว่าภิกษุรูปใดทำอย่างนี้ด้วย อย่างนี้ด้วย ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติ 
ชื่อนี้ขอรับ ท่านต้องอาบัติชื่อนี้แล้ว จงทำคืนอาบัตินั้นเสีย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 206 

ภิกษุรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า มิใช่ผมแต่ผู้เดียวที่ต้องอาบัตินี้ขอรับ สงฆ์หมู , นี้ล้วนต้อง 
อาบัตินี้ทั้งนั้น. 

พระพหูสูตกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปอื่นที่ต้องอาบัติแล้วหรือมิได้ต้อง จักช่วยอะไรท่านได้ 
ขอรับ นิมนต์ท่านออกจากอาบัติของตนเสียเถิด ขอรับ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าภิกษุนั้นทำคืนอาบัตินั้น ตามคำของพระพหูสูต แล้วเข้าไปหา 
ภิกษุเหล่านั้น ครั้นแล้วบอกภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ได้ทราบมาว่า ภิกษุรูปใด 
ทำอย่างนี้ด้วย อย่างนี้ด้วย ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติชื่อนี้พวกท่านต้องอาบัติชื่อนี้แล้ว ขอรับ 
จงทำคืนอาบัตินั้นเสีย. ล้าภิกษุเหล่านั้น จะพึงทำคืนอาบัตินั้น ตามคำของภิกษุผู้บอก 
ทำได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าจะไม่พึงทำคืน ภิกษุนั้นไม , ปรารถนา ก็ไม , พึงว่ากล่าวภิกษุ 
เหล่านั้น. 

โจทนาวัตถุภาณวาร จบ. 

ทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ 

[๑๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นมากรูป 
ด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม , รู้ว่ายังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. 
พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู่ มีความสำคัญว่าพร้อมกัน 
ได้ทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. เมื่อพวกเธอกำลังสวดปาติโมกข์. ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น 
มาถึงมีจำนวนมากกว่า. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ 
มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม , รู้ว่า ย้งมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น 
ที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัฌว่าเป็นธรรม มีความสำคัฌว่าเป็นวินัย เป็นหม่ มีความสำลัฌ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 207 

ว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. เมื่อพวกเธอกำลังสวดปาติโมกข์. ขณะนั้น 
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุ 
ผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , 

มีความสำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถสวดปาติโมกข์. เมื่อพวกเธอกำลังสวดปาติโมกข์ 
ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน. ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. 
พวกภิกษุผู้มาทีหลัง พึงพึงส่วนที่ยังเหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ. 

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มี ภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนา นี้ 
มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม , รู้ว่า ย้งมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น 
ที่ยังไม , มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , มีความสำคัญ 
ว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. เมื่อพวกเธอกำลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้นมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า. ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุ 
ผู้มาทีหลัง พึงพึงสวดที่ยังเหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวดไม่ต้องอาบัติ. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม , รู้ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , 

มีความสำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น 
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมา ถึงมีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุ 
ผู้สวด ไม , ต้องอาบัติ. 

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , มีความ 
สำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 208 

มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน. ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุ- 
ผู้มาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีพวกภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , 

มีความสำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น 
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า. ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวก 
ภิกษุผู้มาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวดไม่ต้องอาบัติ. 

๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , มีความ 
สำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัทยังไม่ทัน 
ลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ 
ใหม่. พวกภิกษุผู้สวดไม่ต้องอาบัติ. 

๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม , รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , มีความ 
สำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัทยังไม่ท้น 
ลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน .... 

๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. 

พวกภิกษุผู้มาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , 

มีความสำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัท 
บางพวกลุกไปแล้ว ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้อง 
สวดปาติโมกข์ใหม่ พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 209 

๑๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม , รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , มีความ 
สำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอภิกษุเหล่านั้นสวดปาติโมกข์จบ บริษัท 
บางพวกลุกไปแล้ว ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. 
พวกภิกษุผู้มาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , 

มีความสำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัท 
ลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวด 
ปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , 

มีความสำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัท 
ลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. 
พวกภิกษุผู้มาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ. 

ทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ จบ. 

ทำอุโบสถเป็นหมู , สำคัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ 

[๑๙๒] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 210 

พวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู , มีความ 
สำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. เมื่อพวกเธอกำลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น 
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุ 
ผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 

๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน .... 

๓ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุผู้มาทีหลัง 

พึงพึงส่วนที่เหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนา 
นี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวก 
อื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู่ มีความ 
สำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น มี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุ 
ผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 

๕ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๖ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว พวกภิกษุผู้มาทีหลัง 

พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 

๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนา 
นี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีพวกภิกษุเจ้าถิ่น 
อื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู่ มีความ 
สำคัญว่าพร้อมกัน จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัทยังไม่ 
ทันลุกไป ..- มีจำนวนมากกว่า .... 

๘ มีจำนวนเท่ากัน .... 

๙ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๐ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว .... มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๑ มีจำนวนเท่ากัน .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 211 

๑๒ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๓ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. 

ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัติทุกกฏ. 

๑๔.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุผู้มาทีหลัง 

พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัติทุกกฏ. 

ทำอุโบสถเป็นหมู , สำคัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ จบ. 

มีความสงสัยทำอุโบสถ ๑๕ ข้อ 

[๑๙๓] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา และมีความสงสัยว่า พวกเราควรทำอุโบสถหรือไม , ควรหนอ ดังนี้แล้ว 
ยังขืนทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. เมื่อพวกเธอกำลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ต้อง 
อาษัดึทุกกฏ. 

๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๓ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว พวกภิกษุผู้มา 

ทีหลัง พึงพึงส่วนที่เหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัดึทุกกฏ. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ 
มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปน้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น 
ที่ยังไม , มา และมีความสงสัยว่า พวกเราควรทำอุโบสถหรือไม่ควรหนอ ดังนี้แล้วยังขืนทำ 
อุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้นมีภิกษุ .... มีจำนวนมากกว่า .... 

๕ มีจำนวนเท่ากัน .... 

๖ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๗ บริษัทยังไม่ทันลุกไป .... มีจำนวนมากกว่า .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 212 

๘ มีจำนวนเท่ากัน .... 

๙ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๐ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว .... มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๑ มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๒ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๓ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. 

ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัติทุกกฏ. 

๑๔ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุผู้มา 

ทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัดึทุกกฏ. 

มีความสงสัยทำอุโบสถ ๑๕ ข้อ จบ. 

แนใจทำอุโบสถ ๑๕ ข้อ 

[๑๙๔] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นมากรูป 
ด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม , มา. 
แต่แนใจทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ด้วยเข้าใจว่า พวกเราควรทำอุโบสถแท้ มิใช่ไม่ควร. เมื่อพวก 
เธอกำลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้น 
ต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัตึทุกกฏ. 

๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๓ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้ว ก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุที่มา 

ทีหลัง พึงฟ้งส่วนที่เหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัดีทุกกฏ. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ 
มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวก 
อื่นที่ยังไม่มา. แต่แนใจทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ด้วยเข้าใจว่า พวกเราควรทำอุโบสถแท้ มิใช่ 
ไม่ควร. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้นมีภิกษุ .... มีจำนวนมากกว่า .... 

๕ มีจำนวนเท่ากัน .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 213 

๖ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๗ บริษัทยังไม่ทันลุกไป .... มีจำนวนมากกว่า .... 

๘ มีจำนวนเท่ากัน .... 

๙ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๐ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว .... มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๑ มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๒ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๓ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. 

ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัติทุกกฏ. 

๑๔ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุผู้มา 

ทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัดึทุกกฏ. 

แนใจทำอุโบสถ ๑๕ ข้อ จบ. 

มุ่งความแตกร้าวทำอุโบสถ ๑๕ ข้อ 

[๑๙๕] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นที่ย้งไม่มาและมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหล่านั้นจงพินาศ 
จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. เมื่อพวกเธอกำลัง 
สวดปาติโมกข์ ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้องสวด 
ปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัตึลุลลัจชัย. 

๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๓ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้ว ก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุ 

ที่มาทีหลัง พึงพิงส่วนที่เหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติลุลลัจชัย. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรปด้วยกัน แต่ประชมกัน ๔ รปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอร้อย , ว่า ยังมีภิกษเจ้าถิ่น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 214 

พวกอื่นที่ยังไม่มาและมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหล่านั้นจงพินาศ 
จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวด 
ปาติโมกข์จบ ขณะนั้น มีภิกษุ .... มีจำนวนมากกว่า 1 ... 

๕.มีจำนวนเท่ากัน .... 

๖ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๗ บริษัทยังไม่ทันลุกไป .... มีจำนวนมากกว่า .... 

๘ มีจำนวนเท่ากัน .... 

๙ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๐ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว .... มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๑ มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๒ มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๓ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. 

ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาษัดึถุลลัจชัย. 

๑๔ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕ มีจำนวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้ว ก็เป็นอันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุ 

ผู้มาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำนักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

มุ่งความแตกร้าวท่าอุโบสถ ๑๕ ข้อ จบ. 

การท่าอุโบสถ ๒๕ ติกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 215 

เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ 

[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม , รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา .... 

.... พวกเธอไม , รู้ว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว 1 ... 

.... พวกเธอไม่เห็นภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่กำลังเข้ามาภายในสีมา .... 

.... พวกเธอไม่เห็นภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่เข้ามาภายในสีมาแล้ว .... 

.... พวกเธอไม , ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา .... 

.... พวกเธอไม , ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว .... 

โดยนัย ๑๗๕ ติกะ ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุเจ้าถิ่น ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจ้าถิ่น ภิกษุ 
เจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ รวมเป็น ๗๐๐ ติกะ โดยเปยยาลมุข. 

วันอุโบสถต่างกัน 

[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วันอุโบสถของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวัน ๑๔ คํ่า 
ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เป็นวัน ๑๕ คํ่า. ล้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะ 
พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจ้าถิ่น. ล้ามีจำนวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุ 
เจ้าถิ่น. ล้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวัน ๑๕ คํ่า 
ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เป็นวัน ๑๔ คํ่า. ล้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะ 
พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจ้าถิ่น. ล้ามีจำนวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุ 
เจ้าถิ่น. ล้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวัน ๑ คํ่า 
ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เป็นวัน ๑๕ คํ่า. ล้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่น 
ไม่ปรารถนาก็ไม , ต้องให้ความสามัคคีแก , พวกภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมา 
แล้วทำอุโบสถเถิด. ล้ามีจำนวนเท่ากัน พวกภิกษุเจ้าถิ่นไม่ปรารถนา ก็ไม่ต้องให้ความสามัคคี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 216 

แก , พวกภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมา แล้วทำอุโบสถเถิด. ล้าพวกภิกษุ 
อาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงให้ความสามัคคีแก , พวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไป 
นอกสีมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวัน ๑๕ คํ่า 
ของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑ คํ่า. ล้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะ 
พึงให้ความสามัคคีแก , พวกภิกษุเจ้าถิ่น หรือไปนอกสีมา. ล้ามีจำนวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะ 
พึงให้ความสามัคคีแก , พวกภิกษุเจ้าถิ่น หรือพึงไปนอกสีมา. ล้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า 
พวกภิกษุอาคันตุกะไม่ปรารถนา ก็ไม่ต้องให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุเจ้าถิ่น พวกภิกษุเจ้าถิ่น 
พึงไปนอกสีมาแล้ว ทำอุโบสถเถิด. 

มุ่งความแตกร้าว 

[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในพระศาสนานี้ ได้เห็นอาการเจ้าถิ่น 
ลักษณะเจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่น ของภิกษุเจ้าถิ่น เตียง ตั่ง ฟูก หมอน 
ปูลาด ขัดไว้เรียบร้อย นี้าฉัน นี้าใช้ แต่งตั้งไว้เป็นระเบียบ บริเวณกวาดสะอาดสะอ้าน 
ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นยังมีหรือไม่มีหนอ. พวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่เที่ยว 
ค้นหา ครั้นแล้วขืนทำอุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหาแล้ว แต่ไม่พบ 
จึงทำอุโบสถ ไม่ต้องอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหาแล้วพบจึงทำอุโบสถร่วมกันไม่ต้อง 
อาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหาแล้วพบ ครั้นแล้วแยกกันทำอุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหาแล้วพบ ครั้นแล้วมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ 
ขอภิกษุเหล่านั้นจงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงทำอุโบสถ ต้องอาบัติ- 
ถุลลัจขัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ได้ยินอาการเจ้าถิ่น ลักษณะ 
เจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่นของพวกภิกษุเจ้าถิ่น ได้ยินเสียงเท้าของภิกษุเจ้าถิ่น 
กำลังเดินจงกรม ได้ยินสาธยาย เสียงไอ เสียงจาม ครั้นแล้ว มีความสงสัยว่า พวกภิกษุ 
เจ้าถิ่นมีหรือไม่มีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม่ล้นหา ครั้นแล้วขืนทำอุโบสถ ต้องอาบัติ- 
ทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหา ครั้นล้นหาไม่พบ ครั้นแล้วจึงทำอุโบสถ ไม่ต้องอาบัติ. 

พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วจึงทำอุโบสถร่วมกัน ไม่ต้อง- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 217 

อาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วจึงแยกกันทำอุโบสถ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วมุ่งความ 
แตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้น จงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหล่านั้นจงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วย 
ภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงทำอุโบสถ ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้เห็นอาการอาคันตุกะ ลักษณะ 
อาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะของภิกษุอาคันตุกะ ได้เห็นบาตร จีวร 
ผ้านิสีทนะ อันเป็นของภิกษุพวกอื่น ได้เห็นรอยนั้าล้างเท้า ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุ 
อาคันตุกะยังมีหรือไม , มีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม , ล้นหา ครั้นแล้วขืนทำอุโบสถ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัย ได้ล้นหา ครั้นล้นหาแล้วไม่พบ ครั้นแล้วทำอุโบสถ 
ไม่ต้องอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วจึงทำอุโบสถ 
ร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้ว 
ได้แยกกันทำอุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ 
ครั้นพบแล้ว มุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหล่านั้นจงพินาศ 
จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงทำอุโบสถ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้ยินอาการอาคันตุกะ ลักษณะ 
อาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ได้ยินเสียงเท้า 
ของพวกภิกษุอาคันตุกะกำลังเดินมา ได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้น ได้ยินเสียงไอ เสียงจาม 
ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุอาคันตุกะย้งมีหรือไม่มีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม่ 
ล้นหา ครั้นแล้วขืนทำอุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหา ครั้นล้นหา 
แล้วไม , พบ ครั้นแล้วจึงทำอุโบสถ ไม่ต้องอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหา ครั้นล้นหา 
แล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วจึงได้ทำอุโบสถร่วมกัน ไม , ต้องอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหา 
ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วแยกกันทำอุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัย 
ได้ล้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ 
ขอภิกษุเหล่านั้นจงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงทำอุโบสถ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจขัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 218 

ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส 

[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ได้เห็นภิกษุเจ้าถิ่นมีสังวาส 
ต่างกัน พวกเธอกลับได้ความเห็นว่ามีสังวาสเสมอกัน ครั้นแล้วก็ไม , ไต่ถามจึงทำอุโบสถร่วมกัน 
ไม่ต้องอาบัติ. พวกเธอได้ไต , ถาม ครั้นไต , ถามแล้วไม่รังเกียจ ทำอุโบสถร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ 
พวกเธอได้ไต , ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจ แยกกันทำอุโบสถ ไม่ต้องอาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้เห็นพวกภิกษุเจ้าถิ่นมี 
สังวาสเสมอกัน พวกเธอกลับได้ความเห็นว่ามีสังวาสต่างกัน ครั้นแล้วก็ไม , ไต่ถาม ทำอุโบสถ 
ร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ แยกกันทำอุโบสถ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ทำอุโบสถร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ได้เห็นพวกภิกษุอาคันตุกะมีสังวาส 
ต่างกัน พวกเธอกลับได้ความเห็นว่ามีสังวาสเสมอกัน ครั้นแล้วก็ไม , ไต่ถาม จึงทำอุโบสถร่วมกัน 
ไม่ต้องอาบัติ. พวกเธอได้ไต , ถาม ครั้นไต , ถามแล้วไม่รังเกียจทำอุโบสถร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 
พวกเธอได้ไต , ถาม ครั้นไต , ถามแล้วไม , รังเกียจ แยกกันทำอุโบสถ ไม , ต้องอาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้เห็นพวกภิกษุอาคันตุกะมี 
สังวาสเสมอกัน พวกเธอกลับได้ความเห็นว่ามีสังวาสต่างกัน ครั้นแล้วก็ไม , ไต่ถาม ทำอุโบสถ 
ร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอได้ไต , ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ แยกกันทำอุโบสถ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ทำอุโบสถร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ. 

ไม่ควรไปไหนในวันอุโบสถ 

[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน 
สู่อาวาสที่มีภิกษุไม่ครบจำนวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่ถิ่นที่ 
มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่อาวาส 
หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 
สู่อาวาสที่มีภิกษุไม่ครบจำนวน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 219 

.... สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย. 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่ 
มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมี 
ภิกษุครบจำนวน สู่อาวาสที่มีภิกษุไม่ครบจำนวน .... 

.... สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน 1 ... 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่ 
มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่อาวาส 
ที่มีภิกษุครบจำนวน ซึ่งเป็นที่อยู่ 1 ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มี 
อันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่ถิ่นที่ 
มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ 
เว้นแต่มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่อาวาส 
หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน เว้นแต่ 
ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 
สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน .... 

.... สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 1 ... 

1 ... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มี 
สังวาสต่างกัน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมี 
ภิกษุครบจำนวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน 1 ... 

1 ... สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 1 ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 220 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน อันเป็นที่อยู่ 1 ของพวกภิกษุผู้มี 
สังวาสต่างกัน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่อาวาส 
ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุที่มีสังวาสเสมอกัน ที่รู้'ว่า เราสามารถจะไปถึง 
ในวันนี้ทีเดียว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่ถิ่นที่มิ 1 ใช่ 
อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน .... 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มี 
สังวาสเสมอกัน ที่รู้'ว่า เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดียว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 
สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน .... 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุที่มี 
สังวาสเสมอกัน ที่รู้'ว่า เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดียว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุ 
ครบจำนวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน .... 

.... สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน . 1 .. 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มี 
สังวาสเสมอกัน ที่รู้'ว่า เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดียว. 


วัชชนียบุคคล ในอุโบสถ 

[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยู่ด้วย รูปใด 
สวด ต้องอาษัดึทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่มีสิกขมานานั่งอยู่ด้วย .... 

.... ที่สามเณรนั่งอยู่ด้วย . 1 .. 

.... ที่สามเณรีนั่งอยู่ด้วย . 1 .. 

.... ที่ภิกษุผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ด้วย . 1 .. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 221 

ไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่ภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุ นั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้อง 
อาษัดึทุกกฏ. 

ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัตินั่งอยู่ด้วย รูปใด 
สวด พึงปรับอาบัติตามธรรม. 

....ในบริษัทที่ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสีย ฐานไม่กระทำคืนอาบัติ นั่งอยู่ด้วย.... 

ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามกนั่ง 
อยู่ด้วย รูปใดสวด พึงปรับอาบัติตามธรรม. 

ไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่ษัณเฑาะก์นั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่คนลักเพศนั่งอยู่ด้วย .... 

.... ที่ภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์นั่งอยู่ด้วย . 1 .. 

.... ที่คนคล้ายสัตว์ติรัจฉานนั่งอยู่ด้วย 1 ... 

.... ที่คนฆ่ามารดานั่งอยู่ด้วย . 1 .. 

.... ที่คนฆ่าบิดานั่งอยู่ด้วย 1 ... 

.... ที่คนฆ่าพระอรหันต์นั่งอยู่ด้วย 1 ... 

.... ที่คนประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ด้วย 1 ... 

1 ... ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั่งอยู่ด้วย 1 ... 

1 ... ที่คนผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิตนั่งอยู่ด้วย . 1 .. 

ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่อุภโตพยัญชนกนั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ. 
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงทำอุโบสถ ด้วยการให้ปาริสุทธิค้างคราว เว้นแต่ 
บริษัทยังไม , ลุกไป. 

[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ไม , พึงทำอุโบสถ ในกาลมิใช่วันอุโบสถ เว้นแต่ 
วันสังฆสามัคคี. 

อุโบสถขันธกะ จบ ภาณวารที่ ๓ จบ. 

เรื่องใน'ขันธกะนี้มี ๘๖ เรื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 222 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๒๐๔] เรื่องพวกเดียรถีย์ ๒. เรื่องพระเจ้าพิมพิสาร ๓. เรื่องประชุมกันนั่งนิ่ง ๔. เรื่อง 
ประชุมกล่าวธรรม ๕. เรื่องประทับในที่สงัด ๖. เรื่องสวดปาติโมกข์ครั้งนั้นทุกวัน ๗. เรื่อง 
ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ปักษ์ละครั้ง ๘. เรื่องสวดปาติโมกข์ในบริษัทเท่าที่มีอยู่ ๙. เรื่อง 
สวดปาติโมกข์แก , ภิกษุผู้พร้อมเพรียงกัน ๑๐. เรื่องทรงอนุญาตสามัคคี ๑๑. เรื่องมัททกุจชิ- 
มฤคทายวัน ๑๒. เรื่องสมมติสีมา ๑๓. เรื่องสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด ๑๔. เรื่องสมมตินทีปารสีมา 
๑๕. เรื่องสวดปาติโมกข์ที่อนุบริเวณ ๑๖. เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ๒ โรง ๑๗. เรื่องสมมติ 
โรงอุโบสถเล็กเกินขนาด ๑๘. เรื่องพวกนวกะภิกษุ ๑๙. เรื่องพระนครราชคฤห์๒๐. เรื่อง 
สมมติสีมาให้เป็นแดนไม , อยู่ปราศจากไตรจีวร ๒๑. เรื่องสมมติสมานสังวาสสีมาก่อน 
๒๒. เรื่องถอนสมานสังวาสสีมาทีหลัง ๒๓. เรื่องคามสีมาที่ไม , ได้สมมติ ๒๔. เรื่องอุทกุกเขป 
ในแม่นั้า ๒๕. เรื่องอุทกุกเขปในสมุทร ๒๖. เรื่องอุทกุกเขปในชาตสระ ๒๗. เรื่องสีมา 
คาบเกี่ยว ๒๘. เรื่องสมมติสีมาทับสีมา ๒๙. เรื่องวันอุโบสถมีเท่าไร ๓๐. เรื่องอาการท่า 
อุโบสถมีเท่าไร ๓๑. เรื่องปาดึโมกขุทเทสมีเท่าไร ๓๒. เรื่องคนชาวดงมาพลุกพล่าน 
๓๓. เรื่องไม , มีอันตราย ๓๔. เรื่องแสดงธรรม ๓๕. เรื่องถามวินัย ๓๖. เรื่องกล่าวคุกคาม 
๓๗. เรื่องวิสัชนาวินัย ๓๘. เรื่องกล่าวคุกคามอีกเรื่องหนึ่ง ๓๙. เรื่องโจทด้วยอาบัติ 
๔๐. เรื่องท่าโอกาส ๔๑. เรื่องล้านกรรมที่ไม่เป็นธรรม ๔๒. เรื่องภิกษุ ๔-๕ รูปท่าความเห็นแย้ง 
๔๓. เรื่องแกล้งสวดปาติโมกข์ไม , ให้ได้ยิน ๔๔. เรื่องทรงอนุญาตให้พยายามสวด ๔๕. เรื่อง 
สวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย ๔๖. เรื่องไม , ได้รับอาราธนาสวดปาติโมกข์ 
๔๗. เรื่องภิกษุไม , รู้ในโจทนาวัตถุนคร ๔๘. เรื่องภิกษุมากรูปด้วยกันไม , รู้จักอุโบสถเป็นต้น 
๔๙. เรื่องส่งไปพอจะกลับมาทันในวันนั้น ๕๐. เรื่องไม , ยอมไป ๕๑. เรื่องดิถีที่เท่าไรแห่งปักษ์ 
๕๒. เรื่องภิกษุมีเท่าไร ๕๓. เรื่องไปบิณฑบาตบ้านไกลทรงอนุญาตให้บอก ๕๔. เรื่องไม่ระลึก 
ไม , ได้ ๕๕.เรื่องโรงอุโบสถรก ๕๖.เรื่องอาสนะและประทีป ๕๗.เรื่องภิกษุไปสู่ทิศ 
๕๘. เรื่องภิกษุรูปอื่นเป็นพหูสูต ๕๙. เรื่องส่งภิกษุไปพอจะกลับมาทันในวันนั้น ๖๐. เรื่องจำ 
พรรษา ๖๑. เรื่องท่าอุโบสถ ๖๒. เรื่องให้ปาริสุทธิ ๖๓. เรื่องท่ากรรม ๖๔. เรื่องพวกญาติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 223 

๖๕. เรื่องภิกษุ ชื่อ คัคคะ ๖๖. เรื่องภิกษุ ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป และรูปเดียว ๖๗. เรื่องต้อง 
อาบัติ ๖๘. เรื่องแสดงสภาคาบัติ ๖๙. เรื่องภิกษุรูปหนึ่งระลึกอาบัติได้ ๗๐. เรื่องสงฆ์ทั้งหมด 
ต้องสภาคาบัติและสงสัย ๗๑. เรื่องไม , เชื่อ และโคตรอาบัติ ๗๒. เรื่องภิกษุพหูสูต 
๗๓. เรื่องภิกษุมามากกว่า มาเท่ากัน และมาน้อยกว่า ๗๔. เรื่องบริษัทยังไม่ทันลุกไปและ 
บางพวกลุกไปแล้ว ๗๕. เรื่องบริษัทลุกไปหมดแล้ว ๗๖. เรื่องภิกษุรู้ ๗๗. เรื่องภิกษุสงสัย 
๗๘.เรื่องภิกษุแนใจท่าด้วยเข้าใจว่าควร ๗๙.เรื่องภิกษุรู้ ได้เห็นและได้ยิน ๘๐.เรื่องภิกษุ 
อาคันตุกะกับภิกษุเจ้าถิ่น ๘๑. เรื่องวันจาตุททสี วันปัณณรสี ๘๒. เรื่องวันปาฏิบทกับวัน 
ปัณณรสี ๘๓. เรื่องลิงค์ ๘๔. เรื่องสังวาส ๘๕. เรื่องให้ปาริสุทธิค้างคราว ๘๖. เรื่องท่า 
อุโบสถในกาลมิใช่วันอุโบสถ นอกจากวันสังฆสามัคคี อุททานที่จำแนกแล้วเหล่านี้เป็นหัว ข้อ 
บอกเรื่อง. 

หัวข้อประจำขันธกะ จบ. 


วัสสูปนายิก'ขันธกะ 
เรื่องภิกษุหลายรูป 

[๒๐๕] โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคยังมิได้ทรงบัญญัติ 
การจำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน. 

คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงได้เที่ยว 
จาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบยํ่าติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรีย์ 
อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็กๆ จำนวนมากให้ถึงความวอดวายเล่า ก็พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ 
เหล่านี้เป็นผู้กล่าวธรรมอันตํ่าทราม ยังพัก ยังอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝน อนึ่ง ฝูงนกเหล่านี้เล่า 
ก็ยังทำรังบนยอดไม้ และพักอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝน ส่วนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
เหล่านี้เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบยํ่าติณชาติอันเขียวสด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 224 

เบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็กๆ จำนวนมากให้ถึงความวอดวาย. ภิกษุทั้งหลาย 
ได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำพรรษา. 

การจำพรรษา ๒ อย่าง 

[๒๐๖] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันว่า พวกเราพึงจำพรรษาเมื่อไรหนอ แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำพรรษา 
ในฤดูฝน. 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันว่า วันเข้าพรรษามีกี่วันหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันเข้าพรรษานี้มี ๒ คือ ปุริมิกา 
วันเข้าพรรษาต้น ๑ ปัจฉิมิกา วันเข้าพรรษาหลัง ๑ เมื่อพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วง 
ไปแล้ววันหนึ่ง พึงเข้าพรรษาต้น เมื่อพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้วเดือนหนึ่ง 
พึงเข้าพรรษาหลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันเข้าพรรษามี ๒ วันเท่านี้แล. 

พระฉัพพัคคีย์เที่ยวจาริกทุกเวลา 

[๒๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์จำพรรษาแล้ว ยังเที่ยวจาริกในระหว่างพรรษา. 

คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาเช่นนั้นแหละว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จึงได้เที่ยวจาริกตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบยํ่าติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียน 
อินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะยังสัตว์เล็กๆ มีจำนวนมากให้ถึงความวอดวายเล่า ก็พวกอัญญเดียรถีย์ 
เหล่านี้เป็นผู้กล่าวธรรมอันตํ่าทราม ยังพักอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝน อนึ่ง ฝูงนกเหล่านี้เล่า 
ก็ยังทำรังบนยอดไม้แล้วพักอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝน ส่วนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
เหล่านี้เที่ยวจาริกตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบยํ่าติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียน 
อินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็กๆ ซึ่งมีจำนวนมากให้ถึงความวอดวาย. ภิกษุทั้งหลาย 
ได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา. บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์จำพรรษาแล้ว จึงได้เที่ยวจาริกระหว่างพรรษาเล่า จึงภิกษุเหล่านั้น 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 225 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจำพรรษา ไม , อยู่ให้ 
ตลอด ๓ เดือนต้น หรือ ๓ เดือนหลัง ไม , พึงหลีกไปสู่จาริก รูปใดหลีกไป ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระฉัพพัคคีย์ไม่จำพรรษา 

[๒๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ไม่ประสงค์จะจำพรรษา ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
จะไม่จำพรรษาไม , ได้ รูปใดไม่จำพรรษา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ ไม่ประสงค์จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา แกล้งล่วงเลยอาวาส 
ไปเสีย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งห้ามว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ประสงค์จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา ไม่พึงแกล้งล่วงเลยอาวาสไปเสีย 
รูปใดล่วงเลยไปเสีย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เลื่อนกาลฝน 

[๒๐๙] ก็'โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าพิมพิสาร จอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงค์ 
จะทรงเลื่อนกาลฝนออกไป จึงทรงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ล้ากระไร ขอพระคุณเจ้า 
ทั้งหลายพึงจำพรรษาในชุณหป้กษ์อันจะมาถึง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คล้อยตามพระเจ้าแผ่นดิน. 

เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ 
ทายกสร้างวิหารเป็นต้นถวาย 

[๒๑๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธาภิรมย์ 
แล้ว เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตลี เสด็จจาริกไปโดยลำดับ ลุถึงพระนครสาวัตถี. ทราบว่า 
พระองค์ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น. 

ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสกชื่ออุเทนได้ให้สร้างวิหารอุทิศต่อสงฆ์ไว้ในโกศลชนบท. 

เขาได้ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายจงมา ข้าพเจ้าปรารถนา 
จะถวายทาน พึงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 226 

ภิกษุทั้งหลายตอบไปอย่างนี้ว่า ท่านอุบาสก พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุ 
จำพรรษา ไม , อยู่ให้ตลอด ๓ เดือนต้น หรือ ๓ เดือนหลัง ไม่พึงหลีกไปสู่จาริก ขออุบาสก 
อุเทนจงรอชั่วระยะเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจำพรรษา ออกพรรษาแล้วจึงชักไปไต้ แต่ถ้าท่านจะมี 
กรณียกิจรีบด่วน จงให้ประดิษฐานวิหารไว้ในสำนักภิกษุเจ้าถิ่น ในโกศลชนบทนั้นนั่นแหละ. 

อุบาสกอุเทนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนเมื่อเราส่งทูตไปแล้ว พระคุณเจ้า 
ทั้งหลายจึงไต้ไม่มาเล่า เราก็เป็นทายก เป็นผู้ก่อสร้าง เป็นผู้บำรุงสงฆ์. 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินอุบาสกอุเทนเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น แล้วรับสั่งกะ 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ จำพวกล่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ แม้เมื่อเขาไม่ล่งมา เราไม , อนุญาต บุคคล ๗ จำพวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ จำพวกนี้ 
ส่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม , ล่งมา เราไม , อนุญาต พึงกลับ 
ใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุบาสกในศาสนานั้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์. ล้าเขาล่งทูตไปใน 
สำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน พึงธรรม 
และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อเขาล่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ล่งมา 
ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานั้ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียวอุทิศสงฆ์.... 

.... ได้ให้สร้างเรือนชั้น 1 ... 

.... ได้ให้สร้างเรือนโล้น 1 ... 

.... ได้ให้สร้างถา . 1 .. 

.... ได้ให้สร้างบริเวณ .... 

.... ได้ให้สร้างซุ้ม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงฉัน .. 1 . 

.... ได้ให้สร้างโรงไพ่ .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 227 

.... ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี 1 ... 

.... ได้ให้สร้างวัจจกุฎี 1 ... 

.... ได้ให้สร้างที่จงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงจงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างบ่อนี้า 1 ... 

.... ได้ให้สร้างโรงนี้า .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างสระโบกขรณี .... 

.... ได้ให้สร้างมณฑป .... 

.... ได้ให้สร้างอาราม .... 

.... ได้ให้สร้างอารามวัตถุ 1 ... 

ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้า 
ปรารถนาจะถวายทาน ฟ้งธรรม และพบเห็นภิกษุทังหลาย. เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ส่งมาก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุมากรูปด้วยกัน 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุรูปหนึ่ง 1 ... 

.... ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนชั้น 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างเรือนโล้น 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างถํ้า .. 1 . 

1 ... ได้ให้สร้างบริเวณ 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างซุ้ม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงฉัน 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี 1 ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 228 

.... ได้ให้สร้างวัจจกุฎี 1 ... 

.... ได้ให้สร้างที่จงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงจงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างบ่อนี้า 1 ... 

.... ได้ให้สร้างโรงนา .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างสระโบกขรณี .... 

.... ได้ให้สร้างมณฑป .... 

.... ได้ให้สร้างอาราม .... 

.... ได้ให้สร้างอารามวัตถุ 1 ... 

ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้า 
ปรารถนาจะถวายทาน ฟ้งธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุณีสงฆ์.... 

.... อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน .... 

.... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง .... 

.... อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน 1 ... 

1 ... อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง .... 

.... อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน 1 ... 

1 ... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง .... 

.... อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน 1 ... 

.... อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง 1 ... 

.... ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนชั้น 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างเรือนโล้น 1 ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 229 

.... ได้ให้สร้างถา . 1 .. 

.... ได้ให้สร้างบริเวณ .... 

.... ได้ให้สร้างซุ้ม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงฉัน 1 ... 

.... ได้ให้สร้างโรงไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี 1 ... 

.... ได้ให้สร้างวัจจกุฎี 1 ... 

.... ได้ให้สร้างที่จงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงจงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างบ่อนี้า 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงบ่อนี้า 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างสระโบกขรณี 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างมณฑป ..- 

1 ... ได้ให้สร้างอาราม .... 

.... ได้ให้สร้างอารามวัตถุ. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนา 
พระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟ้งธรรม และพบภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขา 
ส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างนิเวศน์เพื่อประโยชน์ตน .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนนอน 1 ... 

.... ได้ให้สร้างโรงเก็บของ .... 

.... ได้ให้สร้างร้าน 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงกลม .... 

.... ได้ให้สร้างร้านค้า .... 

.... ได้ให้สร้างโรงร้านค้า .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนชั้น 1 ... 

.... ได้ให้สร้างเรือนโล้น 1 ... 

.... ได้'ให้สร้างถํ้า . 1 .. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 230 

.... ได้ให้สร้างบริเวณ .... 

.... ได้ให้สร้างซุ้ม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงฉัน 1 ... 

.... ได้ให้สร้างโรงไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างโรงครัว 1 ... 

.... ได้ให้สร้างวัจจกุฎี 1 ... 

.... ได้ให้สร้างที่จงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างบ่อนํ้า 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงบ่อนี้า 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างเรือนไฟ 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างสระโบกขรณี 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างมณฑป ..- 

1 ... ได้ให้สร้างอาราม .... 

.... ได้ให้สร้างอารามวัตถุ อนึ่ง จะมีการมงคลแก่บุตรก็ดี จะมีการมงคลแก'ธิดาก็ดี 
เขาเจ็บไข้ก็ดี จะกล่าวพระสุตตันตะที่รู้เฉพาะก็ดี. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า 
ขออาราธนาพระคุณเข้าทั้งหลายมา จักได้เรียนพระสุตตันตะนี้ไว้ โดยริธีที่พระสุตตันตะนี้ 
จะไม , เสื่อมสูญไปเสีย หรือว่าเขามีกิจหรือกรณียะ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี. ถ้าเขาส่งทูตไป 
ในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเข้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน 
ฟ้งธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหะกรณียะได้ แต่เมื่อ 
เขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์. ถ้าเขาส่งทูต 
ไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระผู้เป็นเข้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน 
ฟ้งธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อนาง 
ไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 231 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียวอุทิศสงฆ์.... 

.... ได้ให้สร้างเรือนชั้น 1 ... 

.... ได้ให้สร้างเรือนโล้น 1 ... 

.... ได้ให้สร้างถํ้า 1 ... 

.... ได้ให้สร้างบริเวณ .... 

.... ได้ให้สร้างซุ้ม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงฉัน 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงไฟ 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างวัจจกุฎี 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างที่จงกรม 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงจงกรม 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างบ่อนี้า 1 ... 

1 .. . ได้ให้สร้างโรงบ่อนี้า .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ . 1 .. 

.... ได้ให้สร้างสระโบกขรณี .... 

.... ได้ให้สร้างมณฑป .... 

.... ได้ให้สร้างอาราม .... 

.... ได้ให้สร้างอารามวัตถุ. ล้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนา 
พระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟ้งธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อนาง 
ส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุมากรูปด้วยกัน .... 

.... อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง 1 ... 

1 .. .อุทิศภิกษุณีสงฆ์.... 

1 .. . อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ 

.... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง.... 

.... อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน .... 

.... อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง.... 

.... อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน 1 ... 

1 ... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง.... 

1 ... อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน .... 

1 ... อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง.... 

.... ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว 1 ... 

.... ได้ให้สร้างเรือนชั้น ... 1 
.... ได้ให้สร้างเรือนโล้น 1 ... 

.... ได้ให้สร้างถํ้า.... 

.... ได้ให้สร้างบริเวณ .... 

.... ได้ให้สร้างซุ้ม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงฉัน 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างวัจจกุฎี .... 

.... ได้ให้สร้างที่จงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงจงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างบ่อนํ้า.... 

.... ได้ให้สร้างโรงบ่อนํ้า.... 

.... ได้ให้สร้างเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างสระโบกขรณี .... 

.... ได้ให้สร้างมณฑป .... 

.... ได้ให้สร้างอาราม .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 233 

.... ได้ให้สร้างอารามวัตถุ. ถ้านางส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระ- 
คุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟ้งธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อนางส่ง 
ทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม , พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างนิเวศน์ เพื่อประโยชน์ตน .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนนอน 1 ... 

.... ได้ให้สร้างโรงเก็บของ .... 

.... ได้ให้สร้างร้าน 1 ... 

.... ได้ให้สร้างโรงกลม .... 

.... ได้ให้สร้างร้านค้า .... 

.... ได้ให้สร้างโรงร้านล้า .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนชั้น 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างเรือนโล้น 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างถํ้า 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างบริเวณ 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างซุ้ม 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงฉัน 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงไฟ 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี .... 

.... ได้ให้สร้างวัจจกุฎี 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างที่จงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงจงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างบ่อนี้า 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงนี้า .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างสระโบกขรณี .... 

.... ได้ให้สร้างมณฑป .... 

.... ได้ให้สร้างอาราม .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 234 

.... ได้ให้สร้างอารามวัตถุ อนึ่ง จะมีการมงคลแก่บุตรก็ดี จะมีการมงคลแก , ธิดาก็ดี เขา 
เจ็บไข้ก็ดี จะกล่าวพระสุตตันตะที่รู้เฉพาะก็ดี. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขอ 
อาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา จักได้เรียนพระสุตตันตะนี้ไว้ โดยวิธีที่พระสุตตันตะนี้จะไม , เสื่อมสูญ 
ไปเสีย หรือว่า เขามีกิจ หรือกรณียะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน พึงธรรม และพบเห็น 
ภิกษุทั้งหลาย. เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป 
พึงกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์.... 

.... ภิกษุณีได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ 1 ... 

.... สิกขมานาได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ .... 

.... สามเณรได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ .... 

.... สามเณรีได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ .... 

.... อุทิศภิกษุมากรูปด้วยกัน .... 

.... อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง . 1 .. 

1 .. .อุทิศภิกษุณีสงฆ์.... 

.... อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน 1 ... 

.... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง .... 

.... อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน 1 ... 

1 .. . อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง . 1 .. 

1 ... อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน 1 ... 

1 ... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง 1 ... 

.... อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน 1 ... 

. 1 .. อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง 1 ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สามเณรีในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารเพื่อประโยชน์ตน 1 ... 

.... ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว .... 

.... ได้ให้สร้างเรือนชั้น 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างเรือนโล้น 1 ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 235 

.... ได้ให้สร้างทั้า . 1 .. 

.... ได้ให้สร้างบริเวณ .... 

.... ได้ให้สร้างซุ้ม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงฉัน 1 ... 

.... ได้ให้สร้างโรงไฟ .... 

.... ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี 1 ... 

.... ได้ให้สร้างวัจจกุฎี 1 ... 

.... ได้ให้สร้างที่จงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างโรงจงกรม .... 

.... ได้ให้สร้างบ่อนั้า 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างโรงบ่อนั้า 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างสระโบกขรณี 1 ... 

1 ... ได้ให้สร้างมณฑป ..- 

1 ... ได้ให้สร้างอาราม .... 

.... ได้ให้สร้างอารามวัตถุ. ถ้านางส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระ- 
คุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟิงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อนางส่ง 
ทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อนางไม่ส่งมา ก็ไม , พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 

ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะสหธรรมิก ๕ 

[๒๑๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ. เธอได้ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลาย 
ว่า กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสหธรรมิก ๕ แม้มิได้ส่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ 
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเขาส่งทูตมา สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสหธรรมิก ๕ นี้แม้มิได้ส่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ 
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเขาส่งทูตมา แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 236 
สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุ 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้อาพาธ ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุ 
ทั้งหลายว่า กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุ. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไย 
เมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฐากภัต คิลานเภสัช 


จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแก , ภิกษุในศาสนานี้. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไป 
ในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ความกระสันบังเกิดแก , กระผมแล้ว ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา 
กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไป 
ด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักระงับความ 
กระสัน หรือชักวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือจักทำธรรมกถาแก่ภิกษุนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความรำคาญบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุในศาสนานี้. ล้าเธอจะพึงส่งทูต 
ไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ความรำคาญบังเกิดแก่กระผม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผม 
ปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักบรรเทาความรำคาญ 
หรือจักวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือชักทำธรรมกถาแก่ภิกษุนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความเห็นผิดบังเกิดแก่ภิกษุในศาสนานี้. ล้าเธอจะพึงล่งทูตไป 
ในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ความเห็นผิดบังเกิดแก่กระผม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผม 
ปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ล่งทูตมา ก็พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักเปลื้องความเห็นผิด 
จักวานภิกษุอื่นให้ช่วยเปลื้อง หรือชักทำธรรมกถาแก่ภิกษุนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ต้องครุกาบัติควรอยู่ปริวาส. ล้าเธอพึง 
ล่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองต้องคารุกาบัติควรอยู่ปริวาส ขออาราธนาภิกษุ 
ทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ล่งทูตมา 
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักทำการ 
ขวนขวายให้ปาริวาส จักช่วยสวดหรือชักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 237 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม. ถ้าเธอจะพึง 
ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองเป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเติม ขออาราธนาภิกษุ 
ทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา 
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำการ 
ขวนขวายชักเข้าหาอาบัติเติม จักช่วยสวด หรือชักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ควรมานัต. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปใน 
สำนักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองเป็นผู้ควรมานัต ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนา 
การมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ 
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำการขวนขวายให้มานัต จักช่วยสวด 
หรือจักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ควรอัพภาน. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปใน 
สำนักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองเป็นผู้ควรอัพภาน ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนา 
การมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ 
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักทำการขวนขวายให้อัพภาน ชักช่วยสวด 
หรือจักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สงฆ์เป็นผู้ใคร่เพื่อทำกรรม คือ ตัชชนึยกรรม นิยสกรรม 
ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม แก , ภิกษุในศาสนานี้. ถ้าเธอจะพึง 
ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า สงฆ์เป็นผู้ใคร่เพื่อทำกรรมแก , กระผม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลาย 
มา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา 
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ด้วยวิธี 
อย่างไรหนอ สงฆ์จึงจะไม่ทำกรรม หรือพึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

อนึ่ง ภิกษุนั้นได้ถูกสงฆ์ทำกรรม คือ ตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม 
หรือ อุกเขปนียกรรมแล้ว. ล้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า สงฆ์ได้ทำกรรมแก่ 
กระผมแล้ว ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา 
พึงไปด้วยตั้งใจว่า ด้วยวิธีอย่างไรหนอ ภิกษุนั้นพึงประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ 
สงฆ์จะได้ระงับกรรมนั้นเสีย แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 238 

สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุณี 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุณีในศาสนานี้อาพาธ. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุ 
ทั้งหลายว่า ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไย 
เมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักแสวง หาคิ ลานภัต คิลานุปัฐากภัต คิลานเภสัช 
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแก , ภิกษุณีในศาสนานี้. ถ้าเธอจะพึงส่งทูต 
ไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ความกระสันบังเกิดแก่ดิฉันแล้ว ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา 
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักระงับความกระสัน 
หรือจักวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือชักทำธรรมกถา แก , ภิกษุณีนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความรำคาญบังเกิดแก่ภิกษุณีในศาสนานี้. ถ้าเธอจะพึงล่งทูต 
ไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ความรำคาญบังเกิดแก่ดิฉันแล้ว ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา 
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ล่งทูตมา ก็พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักบรรเทาความรำคาญ 
หรือจักวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือจักทำธรรมกถาแก่ภิกษุณีนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความเห็นผิดบังเกิดแก่ภิกษุณีในศาสนานี้. ถ้าเธอจะพึงล่งทูต 
ไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ความเห็นผิดบังเกิดแก่ดิฉัน ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา 
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ล่งทูตมา ก็พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักเปลื้องความเห็นผิด 
จักวานภิกษุอื่นให้ช่วยเปลื้อง หรือชักทำธรรมกถาแก่ภิกษุนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้เป็นผู้ต้องครุกาบัดิ ควรมานัต. ถ้าเธอ 
จะพึงล่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉันเองต้องครุกาบัติ ควรมานัต ขออาราธนาพระคุณเจ้า 
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ล่งทูตมา 
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำการ 
ขวนขวายให้มานัต แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 239 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้เป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม. ถ้าเธอจะพึง 
ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉันเองเป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ขออาราธนาพระคุณเจ้า 
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา 
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักทำการ 
ขวนขวายชักเข้าหาอาบัติเดิม แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้เป็นผู้ควรอัพภาน. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปใน 
สำนักภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉันเองเป็นผู้ควรอัพภาน ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉัน 
ปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมาก็พึงไปด้วยสัตตาห- 
กรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักทำการขวนขวายให้อัพภาน 
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สงฆ์เป็นผู้ใคร่เพื่อทำกรรม คือ ตัชชนึยกรรม นิยสกรรม 
ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม แก่ภิกษุณีในศาสนานี้. ถ้าเธอจะพึงส่ง 
ทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า สงฆ์เป็นผู้ใคร่เพื่อทำกรรมแก่ดิฉัน ขออาราธนาพระคุณเจ้า 
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา 
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ด้วยวิธีอย่าง 
ไรหนอ สงฆ์จึงจะไม่ทำกรรม หรือพึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. อนึ่ง 
ภิกษุณีนั้นได้ถูกสงฆ์ทำกรรม คือ ตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ 
อุกเขปนียกรรมแล้ว. ล้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า สงฆ์ได้ทำกรรมแก่ดิฉันแล้ว 
ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา 
พึงไปด้วยตั้งใจว่า ด้วยวิธีอย่างไรหนอ ภิกษุณีนั้นพึงประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ 
แก้ตัวได้ สงฆ์จะได้ระงับกรรมนั้นเสีย แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสิกขมานา 

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ สิกขมานาในศาสนา นี้ อาพาธ. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำนัก 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ 
พระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 240 

กล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฐากภัต 
คิลานเภสัช ชักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแก , สิกขมานาในศาสนานี้.... 

.... ความรำคาญบังเกิด .... 

.... ความเห็นผิดบังเกิด .... 

.... สิกขาของสิกขมานาในศาสนานี้กำเริบ. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า 
สิกขาของดิฉันกำเริบแล้ว ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ 
พระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ 
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักทำการขวนขวายให้สมาทานสิกขา 
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สิกขมานาในศาสนานี้เป็นผู้ใคร่จะอุปสมบท. ถ้าเธอจะพึง 
ล่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉันเองใคร่จะอุปสมบท ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา 
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักทำการขวนขวาย 
ให้อุปสมบท ชักช่วยสวดหรือชักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามเณร 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สามเณรในศาสนานี้อาพาธ. ถ้าเธอจะพึงล่งทูตไปใน 
สำนักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมา 
ของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ล่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ 
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฐากภัต 
คิลานเภสัช ชักถามอาการ หรือชักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแก , สามเณรในศาสนานี้.... 

.... ความรำคาญบังเกิด .... 

.... ความเห็นผิดบังเกิด .... 

สามเณรเป็นผู้ใคร่จะถามปี. ถ้าเธอจะพึงล่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเอง 
ใคร่จะถามปี ขออาราธนาภิกษทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษทั้งหลาย ดกรภิกษทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 241 

แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึง 
ไปด้วยตั้งใจว่า จักถาม หรือจักบอก แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สามเณรในศาสนานี้เป็นผู้ใคร่จะอุปสมบท. ถ้าเธอจะพึงส่งทูต 
ไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองใคร่จะอุปสมบท ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา กระผม 
ปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วย 
สัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักทำการขวนขวาย 
ให้อุปสมบท จักช่วยสวด หรือจักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามเณรี 

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สามเณรีในศาสนานี้อาพาธ. ถ้าเธอจะพึงล่งทูตไปในสำนัก 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ 
พระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้อง 
กล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฐากภัต คิลาน 
เภสัช จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแก , สามเณรีในศาสนานี้.... 

.... ความรำคาญบังเกิด .... 

.... ความเห็นผิดบังเกิด .... 

.... สามเณรีเป็นผู้ใคร่จะถามปี .... 

สามเณรีเป็นผู้ใคร่จะสมาทานสิกขา. ถ้าเธอจะพึงล่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉัน 
เองใคร่จะสมาทานสิกขา ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมา 1 ของพระ- 
คุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ล่งทูตมาก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้จะต้อง 
กล่าวไปไยเมื่อเธอล่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักทำการขวนขวายให้สมาทานสิกขา แต่ต้อง 
กลับใน ๗ วัน. 

[๒๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล มารดาของภิกษุรูปหนึ่งได้ป่วยไข้. นางล่งทูตไปในสำนัก 
ภิกษุผู้เป็นบุตรว่า ดิฉันเองป่วยไข้ ดิฉันปรารถนาการมาของบุตร จึงภิกษุนั้นได้ดำริว่า พระผู้มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 242 

พระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า เมื่อบุคคล ๗ จำพวกส่งทูตมา ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขา 
ไม่ส่งทูตมา จะไปไม , ได้ สำหรับสหธรรมิก ๕ แม้มิได้ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะ 
ต้องกล่าวไปไยเมื่อเขาส่งทูตมา ก็นี่มารดาของเรากำลังป่วยไข้ และท่านก็มิใช่อุบาสิกา เราจะ 
พึงปฏิบัติอย่างไรหนอ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัส 
อนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ จำพวก แม้มิได้ส่งทูตมา เรา 
อนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเขาส่งทูตมา บุคคล ๗ จำพวก คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี มารดาและบิดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ 
จำพวกนี้ แม้มิได้ส่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเขา 
ส่งทูตมา แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มารดาของภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้. ถ้าเขาจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุ 
ผู้เป็นบุตรว่า ดิฉันเองป่วยไข้ ขอบุตรของดิฉันจงมา ดิฉันปรารถนาการมาของบุตร. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย แม้เมื่อนางมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไย เมื่อนาง 
ส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จัก แสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ 
หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บิดาของภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้. ถ้าเขาจะพึงส่งทูตไปในสำนัก 
ภิกษุผู้เป็นบุตรว่า ฉันเองป่วยไข้ ขอบุตรของฉันจงมา ฉันปรารถนาการมาของบุตร. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย แม้เมื่อเขามิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไย เมื่อเขา 
ส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า ชักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ 
หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พี่ชายน้องชายของภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้. ถ้าเขาจะพึงส่งทูต 
ไปในสำนักภิกษุผู้พี่ชายน้องชายว่า กระผมเองป่วยไข้ ขอพี่ชายน้องชายของกระผมจงมา กระผม 
ปรารถนาการมาของพี่ชายน้องชาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณีย 
ได้ แต่เมื่อเขาไม , ส่งทูตมา ก็ไม่พึงไป แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พี่หญิงน้องหญิงของภิกษุในศาสนานี้ป่วยไซ้. ถ้าเขาจะพึงส่ง 
ทตไปในสำนักภิกษว่า ดิฉันเองป่วยไข้ ขอพี่ชายน้องชายของดิฉันจงมา ดิฉันปรารถนาการมา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 243 

ของพี่ชายน้องชาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อ 
เขาไม่ส่งทูตมา ก็ไม , พึงไป แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ญาติของภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้. ถ้าเขาจะพึงส่งทูตไปสำนัก 
ภิกษุว่า กระผมเองป่วยไข้ ขอพระคุณเจ้าจงมา กระผมปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เมื่อเขาส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม , ล่งทูตมา ก็ไม่พึงไป 
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุรุษผู้ภักดีต่อภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้. ถ้าเขาจะพึงล่งทูตไปใน 
สำนักภิกษุว่า กระผมเองป่วยไข้ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุ 
ทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาล่งทูตมาก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม , ล่ง 
ทูตมา ก็ไม่พึงไป แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์ 
[๒๑๓] ก็โดยสมัยนั้นแล มหาวิหารของสงฆ์ชำรุดลง อุบาสกคนหนึ่งได้ให้ตัดเครื่อง 
ทัพพสัมภาระไว้ในป่า. เขาล่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลาย จะพึงขน 
เครื่องทัพพสัมภาระนั้นไปได้ กระผมขอถวายเครื่องทัพพสัมภาระนั้น. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ไปได้เพราะกรณียะของสงฆ์แต่ต้องกลับใน ๗ วัน. 

เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ จบ. 

วัสสาวาสภาณวารที่ ๑ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 244 

อันตรายของภิกษุผู้จำพรรษา 
ถูกสัตว์ร้ายเบียดเบียนเป็นต้น 

[๒๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งในโกศลชนบท ถูก 
เหล่าสัตว์ร้ายเบียดเบียน มันจับเอาไปได้บ้าง หนีมันรอดมาได้บ้าง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้น แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษาแล้วถูกสัตว์ร้ายเบียดเบียน มัน 
จับเอาไปได้บ้าง หนีมันรอดมาได้บ้าง. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยความสำคัญว่า นั่นแลอันตราย 
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว ถูกงูเบียดเบียน มัน 
ขบกัดเอาบ้าง หนีมันรอดมาได้บ้าง. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม , ต้อง 
อาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว พวกโจรเบียดเบียน มัน 
ปล้นบ้าง รุมตีบ้าง. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว ลูกพวกปิศาจรบกวน 
มันเข้าสิงบ้าง พาเอาไปบ้าง. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ 
แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว หมู่บ้านประสบ 
อัคคีภัย. ภิกษุทั้งหลายลำบากด้วยบิณฑบาต. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย 
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว เสนาสนะถูกไฟไหม้. 
ภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนด้วยเสนาสนะ. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ 
ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว หมู่บ้านประสบ 
อุทกภัย. ภิกษุทั้งหลายลำบากด้วยบิณฑบาต. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย 
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 245 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว เสนาสนะลูก 
นี้ไท่วม. ภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนด้วยเสนาสนะ. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย 
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

[๒๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุทั้งหลายจำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่ง ชาวบ้าน 
อพยพไปเพราะพวกโจรภัย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้าน. ชาวบ้านแยกกันเป็นสองพวก. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้านที่มากกว่า. ชาวบ้านที่มากกว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธเจ้า. พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส. 

[๒๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งในโกศลชนบท 
ไม , ได้โภชนาหารอันเศร้าหมองหรือประณีต บริบูรณ์ตามต้องการ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ไม , ได้โภชนาหารอัน 
เศร้าหมองหรือประณีต บริบูรณ์ตามต้องการ. พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย 
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ได้โภชนาหารอัน 
เศร้าหมองหรือประณีต บริบูรณ์ตามต้องการ แต่ไม , ได้โภชนาหารอันเป็นที่สบาย พวกเธอ 
พึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ได้โภชนาหารอัน 
เศร้าหมองหรือประณีต บริบูรณ์ตามต้องการ และได้โภชนาหารอันเป็นที่สบาย แต่ไม , ได้เภสัช 
อันเป็นที่สบาย พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ได้โภชนาหารอัน 
เศร้าหมองหรือประณีต บริบูรณ์ตามต้องการ ได้โภชนาหารอันเป็นที่สบาย ได้เภสัชอันเป็นที่สบาย 
แต่ไม , ได้อุปัฏฐากที่สมควร พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่า นั่นแลอันตราย ไม , ต้องอาบัติ 
แต่พรรษาขาด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 246 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว สตรีนิมนต์ว่า ขอท่านจงมา 
เถิดเจ้าข้า ดิฉันจะถวาย เงิน ทอง นา สวน พ่อโค แม่โค ทาส ทาสี แก่ท่าน จะยกลูกสาวให้ 
เป็นภรรยาของท่าน ดิฉันจะยอมเป็นภรรยาของท่าน หรือมิฉะนั้น จะนำสตรีอื่นมาให้เป็น 
ภรรยาของท่าน. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จิตเป็นธรรมชาติ 
กลับกลอกเร็วนัก สักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย ไม , ต้อง 
อาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งภิกษุในศาสนานั้จำพรรษาแล้วหญิงแพศยานิมนต์....หญิงสาว 
เทื้อนิมนต์ ..- บัณเฑาะก์นิมนต์ .... พวกญาตินิมนต์ 1 ... พระราชาทั้งหลายนิมนต์ 1 ... พวกโจรนิมนต์ .... 
พวกนักเลงนิมนต์ว่า ขอท่านมาเถิด ขอรับ พวกข้าพเจ้าจักถวาย เงิน ทอง นา สวน พ่อโค 
แม่โค ทาส ทาสี แก่ท่าน จะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาท่าน หรือจะนำสตรีอื่นมาให้เป็นภรรยา 
ของท่าน. ในเรื่องนั้น ล้า ภิกษุ จะ คิด อย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จิตเป็นธรรมชาติ 
กลับกลอกเร็วนัก สักหน่อยจะเป็นอันตรายแก , พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย ไม , ต้อง 
อาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว พบทรัพย์ไม่มีเจ้าของ. 

ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จิตเป็นธรรมชาติกลับกลอกเร็วนัก 
สักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว เห็นภิกษุมากรูปด้วยกัน 
กำลังตะเกียกตะกายเพื่อท่าลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
การท่าลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก เมื่อเราอยู่พร้อมหน้า สงฆ์อย่าแตกกันเลย พึงหลีกไปเสีย 
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ภิกษุมากรูป 
ด้วยกัน กำลังตะเกียกตะกายเพื่อท่าลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า การท่าลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก เมื่อเรายังอยู่พร้อมหน้า สงฆ์อย่าแตกกันเลย 
พึงหลีกไปเสีย ไม , ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 247 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุมากรูปด้วยกัน กำลังตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า 
ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นมิตรของเรา เราจักว่ากล่าวพวกเธอว่า อาวุโสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า การทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกท่านอย่าพอใจทำลายสงฆ์เลย ดังนี้พวกเธอ 
จักทำตาม จักเชื่อพึงคำ 1 ของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษา 
ขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ในอาวาส 
ชื่อโน้น ภิกษุมากรูปด้วยกัน กำลังตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิด 
อย่างนี้ว่า ภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่มิตรของเราเลย แต่ภิกษุที่เป็นมิตรของภิกษุเหล่านั้น เป็นมิตร 
กับเรา เราชักบอกกับภิกษุเหล่านั้น ภิกษุที่เราบอกแล้วนั้น จักว่ากล่าวพวกเธอว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกท่านอย่าพอใจทำลาย 
สงฆ์เลย ดังนั้พวกเธอชักทำตาม จักเชื่อพึงกำของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย 
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุมากรูปด้วยกัน ได้ทำลายสงฆ์แล้ว. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุเหล่านั้น 
ล้วนเป็นมิตรของเรา เราชักว่ากล่าวพวกเธอว่า อาวุโสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การ 
ทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกท่านอย่าพอใจทำลายสงฆ์เลย ดังนี้พวกเธอจักทำตาม 
จักเชื่อพึงคำของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุมากรูปด้วยกัน ได้ทำลายสงฆ์แล้ว. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุเหล่านั้นมิใช่ 
มิตรของเราเลย แต่ภิกษุที่เป็นมิตรของภิกษุเหล่านั้นเป็นมิตรกับเรา เราจักบอกภิกษุเหล่านั้น 
ภิกษุที่เราบอกแล้วนั้น จักว่ากล่าวพวกเธอว่า อาวุโสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทำลาย 
สงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกท่านอย่าพอใจทำลายสงฆ์เลย ดังนั้พวกเธอจักทำตาม จักเชื่อพึง 
คำของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม , ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 248 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุณีมากรูปด้วยดัน กำลังตะเกียตะกายเพื่อทำลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า 
ภิกษุณีเหล่านั้นล้วนเป็นมิตรของเรา เราชักว่ากล่าวพวกเธอว่า ดูกรน้องหญิงทั้งหลาย พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า การทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกน้องหญิงอย่าพอใจทำลายสงฆ์เลย ดังนี้ 
พวกเธอชักทำตาม ชักเชื่อพึงคำของเรา ชักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ 
แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุณีมากรูปด้วยกัน กำลังตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น ล้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า 
ภิกษุณีเหล่านั้นมิใช่มิตรของเราเลย แต่ภิกษุณีที่เป็นมิตรของภิกษุเหล่านั้น เป็นมิตรกับเรา 
เราชักบอกภิกษุณีเหล่านั้น ภิกษุณีที่เราบอกแล้วนั้น ชักว่ากล่าวพวกเธอว่า ดูกรน้องหญิงทั้งหลาย 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกน้องหญิงอย่าพอใจทำลายสงฆ์เลย 
ดังนั้พวกเธอจักทำตาม ชักเชื่อพึงคำของเรา ชักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ 
แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุณีมากรูปด้วยกันได้ทำลายสงฆ์แล้ว. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุณีเหล่านั้น 
ล้วนเป็นมิตรของเรา เราชักว่ากล่าวพวกเธอว่า ดูกรน้องหญิงทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
การทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกน้องอย่าพอใจทำลายสงฆ์เลย ดังนี้พวกเธอชักทำตาม 
ชักเชื่อพึงคำของเรา ชักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้จำพรรษาแล้ว ได้สดับข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น 
ภิกษุณีมากรูปด้วยกัน ได้ทำลายสงฆ์แล้ว. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุณีเหล่านั้น 
ไม่ใช่มิตรของเราเลย แต่ภิกษุณีที่เป็นมิตรของภิกษุณีเหล่านั้น เป็นมิตรกับเรา เราชักบอกภิกษุณี 
เหล่านั้น ภิกษุณีที่เราบอกแล้วนั้น ชักว่ากล่าวพวกเธอว่า ดูกรน้องหญิงทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า การทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกน้องหญิงอย่าพอใจทำลายสงฆ์เลย ดังนี้ 
พวกเธอชักทำตาม ชักเชื่อพึงคำของเรา ชักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ 
แต่พรรษาขาด 

อันตรายของภิกษุผู้จำพรรษา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 249 

จำพรรษาในสถานที่ต่างๆ 

[๒๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งใคร่จำพรรษาในหมู , โคต่าง. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
จำพรรษาในหมู , โคต่างได้. หมู , โคต่างย้ายไป. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาค รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เดินทางไปกับหมู , โคต่างได้. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งเมื่อจวนถึงวันเข้าพรรษา ใคร่จะเดินทางไปกับพวกเกวียน. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้จำพรรษาในหมู , พวกเกวียนได้. 

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจวนถึงวันเข้าพรรษา ใคร่จะเดินทางไปกับเรือ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
จำพรรษาในเรือได้. 


จำพรรษาในสถานที่ไม่สมควร 



ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวกปิศาจ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาค ตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำพรรษาในโพรงไม้ รูปใดจำ 
ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายจำพรรษาบนค่าคบไม้. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า เหมือนพรานเนื้อ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงจำพรรษาบนค่าคบไม้ รูปใดจำ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

[๒๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจำพรรษาในที่แจ้ง. เมื่อฝนตกก็พากันวิ่งเข้าไป 
สู่โพรงไม้บ้าง สู่ชายคาน้าง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงจำพรรษาในที่แจ้ง รูปใดจำ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายหาเสนาสนะไม , ได้ จำพรรษา เดือดร้อนด้วยความหนาวบ้าง 
ด้วยความร้อนบ้าง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ตรัสห้ามว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่มีเสนาสนะไม่พึงจำพรรษา รูปใดจำ ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 250 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายจำพรรษาในกระท่อมผี. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า เหมือนพวกสัปเหร่อ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาค ตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำพรรษาในกระท่อมผี รูปใดจำ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายจำพรรษาในร่ม. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
เหมือนพวกคนเลี้ยงวัว. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำพรรษาในร่ม รูปใดจำ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายจำพรรษาในตุ่ม. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
เหมือนพวกเดียรถีย์. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสห้ามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำพรรษาในตุ่ม รูปใดจำ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา 

[๒๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระสงฆ์ในพระนครสาวัตถีได้ตั้งกติกาไว้ว่า ในระหว่างพรรษา 
ห้ามไม , ให้บรรพชา. 

หลานชายของนางวิสาขา มิคารมาตา ได้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วขอบรรพชา. 

ภิกษุทั้งหลายบอกอย่างนี้ว่า คุณ พระสงฆ์ได้ตั้งกติกาไว้แล้วว่า ในระหว่างพรรษาห้ามไม่ให้บรรพชา 
คุณ จงรออยู่จนกว่าภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาเสร็จแล้ว จึงจะบวชให้. ครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษา 
แล้ว ได้บอกหลานชายของนางวิสาขา มิคารมาตาว่า อาวุโส บัดนี้ท่านจงมาบวชเถิด. 

เขาจึงเรียนอย่างนี้ว่า ท่านขอรับ ล้ากระผมจักได้บวชแล้วไซร้ จะพึงยินดียิ่ง แต่เดี๋ยวนี้กระผม 
ยังไม่บวชละ 

นางวิสาขา มิคารมาตาจึงได้เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระคุณเจ้าทั้งหลาย 
จึงได้ตั้งกติกาไว้เช่นนี้ว่า ในระหว่างพรรษาห้ามไม , ให้บรรพชา กาลเช่นไรเล่า จึงไม่ควร 
ประพฤติธรรม. 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินนางเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค ตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงตั้งกติกา 
เช่นนี้ว่า ในระหว่างพรรษา ห้ามไม , ให้บรรพชา รูปใดตั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 251 

จำพรรษาในอาวาส ๒ แห่ง 

[๒๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระอุปนนทศากยบุตร ถวายปฏิญาณแก , พระเจ้าปเสนทิ- 
โกศลว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. ท่านไปสู่อาวาสนั้น ในระหว่างทาง ได้พบอาวาส ๒ แห่ง 
มีจีวรมาก จึงคิดว่า ไฉนหนอ เราจะพึงจำพรรษาในอาวาส ๒ แห่งนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้จีวร 
เป็นอันมากก็จักบังเกิดแก , เรา ดังนี้เราจึงจำพรรษาในอาวาส ๒ แห่งนั้น. พระเจ้าปเสนทิโกศล 
ทรงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระคุณเจ้าอุปนนทศากยบุตร ให้ปฏิญาณแก่เราว่าจะจำพรรษา 
ไฉนจึงได้ท่าให้คลาดเสียเล่า พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญกิริยาที่เว้น 
จากการพูดเท็จ โดยอเนกปริยายมิใช่หรือ? ภิกษุทั้งหลายได้ยินท้าวเธอทรงเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ท่านพระอุปนนท- 
ศากยบุตรถวายปฏิญาณแก , พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า จะจำพรรษา ไฉนจึงได้ท่าให้คลาดเสียเล่า 
พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญกิริยาที่เว้นจากการพูดเท็จ โดยอเนกปริยาย 
มิใช่หรือ? ดังนี้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์. ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
แล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนนทศากยบุตรว่า ดูกรอุปนนท์ ข่าวว่าเธอถวายปฏิญาณแก่พระเจ้า 
ปเสนทิโกศลว่า จะอยู่จำพรรษา แล้วท่าให้คลาดจริงหรือ? 

ท่านอุปนนทศากยบุตรทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ เธอถวายปฏิญาณแก่พระเจ้า 
ปเสนทิโกศลว่าจะจำพรรษา ไฉนจึงได้ท่าให้คลาดเสียเล่า? เราติเตียนการพูดเท็จ สรรเสริญกิริยา 
ที่เว้นจากการพูดเท็จ โดยอเนกปริยายแล้วมิใช่หรือ? การกระทำของเธอนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. 

เธอไปสู่อาวาสนั้น พบอาวาส ๒ แห่งมีจีวรมาก ในระหว่างทางจึงคิดอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ 
เราจะพึงจำพรรษาในอาวาส ๒ แห่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จีวรเป็นอันมากก็ชักบังเกิดแก่เรา ดังนี้. 

เธอจึงจำพรรษาในอาวาส ๒ แห่งนั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ 
และเธอต้องอาบัติทุกกฏ. เพราะรับคำ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 252 

ปฏิญาณจำพรรษาต้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
ต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหาร ขัดเสนาสนะ 
ตั้งนี้าฉัน นี้าใช้กวาดบริเวณ. เธอไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนี้นทีเดียว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้า 
พรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหารถึงวันแรม๑คํ่าจึงเข้าวิหาร ขัดหา 
เสนาสนะตั้งนี้าฉันนี้าใช้กวาดบริเวณ.เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนี้นทีเดียว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้า 
พรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหาร 
ขัดหาเสนาสนะตั้งนี้าฉันนี้าใช้กวาดบริเวณ. เธอพักอยู่๒-๓วัน ไม่มีกิจจำเป็นหลีก 
ไปเสีย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ 
เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
ต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหาร ขัดเสนาสนะ 
ตั้งนี้าฉันนี้าใช้กวาดบริเวณ. เธอพักอยู่๒-๓วันมีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย.ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
ต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหาร ขัดเสนาสนะ 
ตั้งนั้าฉันนั้าใช้กวาดบริเวณ. เธอพักอยู่๒-๓วันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. 

เธออยู่ภายนอกพ้น ๗ วัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม , ปรากฏ และเธอ 
ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
ต้น. เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้น ของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 253 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้า 
พรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหารขัดเสนาสนะ 
ตั้งนี้าฉัน นี้าใช้กวาดบริเวณ. ยังอีก๗วัน จะถึงวันปวารณาเธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม. วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ 
และเธอไม , ต้องอาบัติ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. 
เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถ ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหาร ขัดเสนาสนะ ตั้งนั้าฉัน นั้าใช้ 
กวาดบริเวณ. เธอไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษา 
ต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
ต้น เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหารขัดหาเสนาสนะ ตั้งนั้าฉัน 
นั้าใช้กวาดบริเวณ. เธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว 1 ... 

.... เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน ไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย 1 ... 

.... เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย 1 ... 

.... เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธออยู่ภายนอกพ้น ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานั้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้า 
พรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าสู่วิหารขัดเสนาสนะ ตั้งนั้าฉัน 
นั้าใช้กวาดบริเวณ.ยังอีก๗วัน จะถึงวันปวารณาเธอมีกิจจำเป็นหลีกไป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นจะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม. วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม , 

ต้องอาบัติ เพราะรับคำ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 254 

ปฏิญาณจำพรรษาหลัง 

[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้า 
พรรษาหลัง. เธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม®คํ่าจึงเข้าวิหารจัด 
เสนาสนะ ตั้งนี้าฉัน นี้าใช้ กวาดบริเวณ. เธอไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนี้นทีเดียว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ได้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
หลัง. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ 
ตั้งนี้าฉัน นี้าใช้ กวาดบริเวณ. เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนี้นทีเดียว 1 ... 

.... เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน ไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย 1 ... 

.... เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย 1 ... 

.... เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธออยู่ภายนอกพ้น ๗ วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้า 
พรรษาหลัง. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหาร จัด 
เสนาสนะ ตั้งนั้าฉัน นี้าใช้ กวาดบริเวณ. เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหะ- 
กรณียะ. เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ 
และเธอไม , ต้องอาบัติ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
หลัง . 1 .. 

....ยังอีก๗วันจะครบ๔เดือน อันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุท เธอมีกิจจำเป็นหลีก 
ไปเสีย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม. วันจำพรรษาหลังของ 
ภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
หลัง. เธอเข้าไปสู่อาวาสนั้น ทำอุโบสถ ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเข้าวิหาร ชัดเสนาสนะ ตั้งนั้าฉัน 
นั้าใช้กวาดบริเวณ.เธอไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว .... 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 255 

.... เธอมีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว ... 1 
....เธอพักอยู่ ๒-๓วัน ไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย.... 

....เธอพักอยู่ ๒-๓วัน มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย.... 

....เธอพักอยู่ ๒-๓วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธออยู่ภายนอกพ้น๗วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของเธอไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ. 

....เธอพักอยู่ ๒-๓วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธอกลับมาภายใน๗วัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษา 
หลัง .... 

....ยังอีก๗วันจะครบ๔เดือน อันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุท เธอมีกิจจำเป็นหลีก 
ไปเสีย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจักมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม. วันจำพรรษาหลังของ 
ภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ. 

วัสสูปนายิกขันธกะ ที่ ๓ จบ. 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 256 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๒๒๓] ๑. เรื่องจำพรรษา ๒. เรื่องจำพรรษาในเวลาไหน ๓. เรื่องวันเข้าพรรษามี 
เท่าไร ๔. เรื่องเที่ยวจาริกในระหว่างพรรษา ๕. เรื่องไม่ประสงค์จำพรรษา ๖. เรื่องแกล้งไม , 

จำพรรษา ๗.เรื่องทรงเลื่อนกาลฝน ๘.เรื่องอุบาสกสร้างวิหาร ๙.เรื่องภิกษุอาพาธ ๑๐.เรื่อง 
มารดา บิดา พี่ชายน้องชาย พี่หญิงน้องหญิง ญาติและบุรุษผู้ภักดีต่อภิกษุป่วยไข้ ๑๑. เรื่องวิหาร 
ชำรุด ๑๒. เรื่องสัตว์ร้ายเบียดเบียน ๑๓. เรื่องงูเบียดเบียน ๑๔. เรื่องพวกโจรเบียดเบียน 
๑๕. เรื่องปิศาจรบกวน ๑๖. เรื่องหมู , บ้านประสบอัคคีภัย ๑๗. เรื่องเสนาสนะถูกไฟไหม้ 
๑๘. เรื่องหมู , บ้านประสบอุทกภัย ๑๙. เรื่องเสนาสนะถูกนํ้าท่วม ๒๐. เรื่องชาวม้านพากันอพยพ 
๒๑. เรื่องผู้ที่เป็นทายกมีจำนวนมากกว่า ๒๒. เรื่องไม , ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีต ไม , ได้ 
โภชนะและเภสัชอันสบาย ไม , ได้อุปัฏฐากที่สมควร ๒๓. เรื่องถูกสตรีนิมนต์ ๒๔. เรื่องถูก 
หญิงแพศยานิมนต์ ๒๕. เรื่องถูกหญิงสาวเทื้อนิมนต์ ๒๖. เรื่องถูกบัณเฑาะค์นิมนต์ ๒๗. เรื่อง 
ถูกพวกญาตินิมนต์ ๒๘. เรื่องถูกพระราชานิมนต์ ๒๙. เรื่องถูกพวกโจรนิมนต์ ๓๐. เรื่องถูก 
พวกนักเลงนิมนต์ ๓๑.เรื่องพบขุมทรัพย์ ๓๒.เรื่องทำลายสงฆ์ ๘วิธี ๓๓.เรื่องจำพรรษา 
ในหมู , โคต่าง ๓๔. เรื่องจำพรรษาในหมู่เกวียน ๓๕. เรื่องจำพรรษาในเรือ ๓๖. เรื่องจำพรรษา 
ในโพรงไม้ ๓๗. เรื่องจำพรรษาบนค่าคบไม้ ๓๘. เรื่องจำพรรษาในที่แจ้ง ๓๙. เรื่องภิกษุไม่มี 
เสนาสนะจำพรรษา ๔๐.เรื่องจำพรรษาในกระท่อมผี ๔๑.เรื่องจำพรรษาในร่ม ๔๒.เรื่อง 
จำพรรษาในตุ่ม ๔๓. เรื่องตั้งกติกา ๔๔. เรื่องให้ปฏิญาณ ๔๕. เรื่องท่าอุโบสถนอกวิหาร 
๔๖.เรื่องวันจำพรรษาต้น ๔๗.เรื่องวันจำพรรษาหลัง ๔๘.เรื่องไม่มีกิจจำเป็นหลีกไป ๔๙.เรื่อง 
มีกิจจำเป็นหลีกไป ๕๐. เรื่องพักอยู่ ๒-๓ วัน ๕๑. เรื่องหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ ๕๒. เรื่อง 
ยังอีก ๗ วันจะถึงวันปวารณา จะมาก็ตาม ไม่มาก็ตาม. 

พึงพิจารณาแนวฉบับ ตามลำดับหัวข้อเรื่อง. 

ใน 1 ขันธกะนี้มี ๕๒ เรื่อง 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 257 

ปวารณาขันธกะ 
เรื่องภิกษุหลายรูป 

[๒๒๔] โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปด้วยกัน ซึ่งเคยเห็นร่วมคบหา 
กันมา จำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่ง ในโกศลชนบท จึงภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันว่า ด้วยวิธี 
อย่างไรหนอ พวกเราจึงพร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และ 
จะไม , ต้องลำบากด้วยบิณฑบาต ครั้นแล้วได้ปรึกษากันต่อไปว่า หากพวกเราจะไม่พึงทักทาย 
จะไม่พึงปราศรัยซึ่งกันและกัน รูปใดบิณฑบาตกลับจากน้านก่อน รูปนั้นพึงปูอาสนะ จัดหานั้า 
ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ ล้างภาชนะสำหรับถ่ายบิณฑบาตเตรียมตั้งไว้ จัดตั้งนั้าฉัน 
นั้าใช้ไว้ รูปใดบิณฑบาตกลับจากน้านทีหลัง หากอาหารที่รูปก่อนฉันแล้วยังมีเหลือ ล้าต้องการ 
พึงฉัน ถ้าไม่ต้องการ ก็พึงเททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของสีเขียวสด หรือเทล้างเสียในนั้าที่ 
ปราศจากตัวสัตว์ รูปนั้นพึงรื้ออาสนะ พึงเก็บนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ล้าง 
ภาชนะสำหรับถ่ายบิณฑบาตเก็บไว้ เก็บนั้าฉัน นั้าใช้ กวาดหอฉัน รูปใดเห็นหม้อนั้าฉัน หม้อ 
นั้าใช้ หม้อนั้าชำระ ว่างเปล่า รูปนั้นพึงจัดหาไว้ หากภิกษุนั้นไม่สามารถ พึงกวักมือเรียกเพื่อน 
มาช่วยเหลือกัน แต่ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ด้วยวิธีอย่างนี้แล พวกเราจึงจะพร้อมเพรียง 
กัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และจะไม่ต้องลำบากด้วยบิณฑบาต. 

ครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้น ไม่ทักทาย ไม่ปราศรัยต่อกันและกัน ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจากบ้าน 
ก่อน ภิกษุรูปนั้นปูอาสนะ ชัดหานั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ ล้างภาชนะสำหรับ 
ถ่ายบิณฑบาต เตรียมตั้งไว้ จัดตั้งนั้าฉัน นั้าใช้ไว้ ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจากน้านทีหลัง หาก 
อาหารที่รูปก่อนฉันแล้วยังมีเหลือ ถ้าต้องการ ก็ฉัน ถ้าไม่ต้องการก็เททิ้งเสียในสถานที่อัน 
ปราศจากของเขียวสด หรือเทล้างเสียในนั้าอันปราศจากตัวสัตว์ ภิกษุรูปนั้นรื้ออาสนะ เก็บนั้า 
ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ล้างภาชนะ สำหรับถ่ายบิณฑบาตเก็บไว้ เก็บนั้าฉันนั้าใช้ 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 258 

กวาดหอฉัน ภิกษุรูปใดเห็นหม้อนั้าฉัน หม้อนั้าใช้ หรือหม้อนํ้าชำระว่างเปล่า ภิกษุรูปนั้นก็ 
ขัดหาไว้ หากภิกษุนั้นไม , สามารถ ก็กวักมือเรียกเพื่อนภิกษุมาช่วยเหลือกัน แต่ไม่เปล่งวาจา 
เพราะเหตุนั้นเลย. 

ธรรมเนียมเช้าเฝ็าพระพุทธองค์ 

[๒๒๕] ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้ว เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค นั่นเป็นประเพณี. 

ครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาโดยล่วงไตรมาศแล้วเก็บงำเสนาสนะลือบาตรจีวร หลีกไปโดยมรรคา 
อันจะไปสู่พระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถีและพระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิกคหบดี 
โดยลำดับแล้ว เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

อนึ่ง การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย 
นั่นเป็นพุทธประเพณี. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ร่างกายของ 
พวกเธอยังพอทนได้หรือ ยังพอให้เป็นไปได้หรือ พวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน 
ไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และไม , ลำบากด้วยบิณฑบาต หรือ? 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ยังพอทนได้ พระพุทธเจ้าข้า ยังพอให้เป็นไปได้ พระพุทธเจ้าข้า 
อนึ่ง พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษา 
เป็นผาสุก และไม , ลำบากด้วยบิณฑบาต พระพุทธเจ้าข้า. 

พุทธประเพณี 

พระตถาคตทั้งหลาย ทรงทราบอยู่ ย่อมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู่ ย่อมไม่ตรัสถามก็มี 
ทรงทราบกาลแล้วตรัสถาม ทรงทราบกาลแล้วไม่ตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลาย ย่อมตรัสถามสิ่งที่ 
ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์พระองค์ทรงกำขัดด้วยข้อปฏิบัติ. พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงสอบถาม 
ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ จักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ 
พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่ง. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้ 
พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และไม , ลำบากด้วยบิณฑบาต 
ด้วยวิธีการอย่างไร? 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 259 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระพุทธเจ้า บรรดาที่นั่งเฝ็า ณ ที่นี้ 
เป็นภิกษุซึ่งเคยเห็นคบหากันมา จำนวนมากด้วยกัน ได้จำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่ง ใน 
โกศลชนบท พวกข้าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้ปรึกษากันว่า ด้วยวิธีอย่างไรหนอ พวกเราจึงจะ 
พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และจะไม่ต้องลำบากด้วย 
บิณฑบาต พวกข้าพระพุทธเจ้านั้นได้ปรึกษากันต่อไปว่า หากพวกเราจะไม่พึงทักทาย จะไม่พึง 
ปราศรัยซึ่งกันและกัน รูปใดบิณฑบาตกลับจากบ้านก่อน รูปนั้นพึงปูอาสนะ จัดหานั้าล้างเท้า 
ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ ล้างภาชนะสำหรับถ่ายบิณฑบาต เตรียมตั้งไว้ ชัดตั้งนั้าฉัน 
นั้าใช้ไว้ รูปใดบิณฑบาตกลับจากท้านทีหลัง หากอาหารที่รูปก่อนฉันแล้วยังมีเหลือ ล้าต้องการ 
พึงฉัน ล้าไม่ต้องการ ก็พึงเททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของเขียวสด หรือเทล้างเสียในนั้า 
ที่ปราศจากตัวสัตว์รูปนั้นพึงรื้ออาสนะ เก็บนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ล้างภาชนะ 
สำหรับถ่ายบิณฑบาตเก็บไว้ เก็บนั้าฉันนั้าใช้ กวาดหอฉัน รูปใดเห็นหม้อนั้าฉัน หม้อนา , ใช้ 
หม้อนั้าชำระว่างเปล่า รูปนั้นพึงชัดหาไว้ หากภิกษุนั้นไม่สามารถ พึงกวักมือเรียกเพื่อนมา 
ช่วยเหลือกัน แต่ไม , พึงเปล่งวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ด้วยวิธีอย่างนี้แล พวกเราจึงจะพร้อมเพรียง 
กัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และจะไม่ต้องลำบากด้วยบิณฑบาต 
พระพุทธเจ้าข้า ครั้นแล้วพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ทักทาย ไม่ปราศรัยต่อกันและกัน ภิกษุรูปใด 
บิณฑบาตกลับจากบ้านก่อน ภิกษุรูปนั้นย่อมปูอาสนะไว้ ชัดหานั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้อง 
เช็ดเท้าไว้ ล้างภาชนะสำหรับถ่ายบิณฑบาต เตรียมตั้งไว้ ชัดตั้งนั้าฉัน นา , ใช้'ไว้ ภิกษุรูปใด 
บิณฑบาตกลับจากท้านทีหลัง หากอาหารที่รูปก่อนฉันแล้วยังมีเหลือ ล้าต้องการก็ฉัน ล้าไม่ 
ต้องการ ก็เททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของเขียวสด หรือเทล้างเสียในนั้าอันปราศจากตัวสัตว์ 
ภิกษุรูปนั้นย่อมรื้ออาสนะ เก็บนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ล้างภาชนะสำหรับ 
ถ่ายบิณฑบาตเก็บไว้ เก็บนั้าฉันนั้าใช้ กวาดหอฉัน ภิกษุรูปใดเห็นหม้อนั้าฉัน หม้อนั้าใช้ 
หรือหม้อนั้าชำระว่างเปล่า ภิกษุรูปนั้นก็ชัดหาไว้ หากภิกษุรูปนั้นไม่สามารถก็กวักมือเรียกเพื่อน 
มาช่วยเหลือกัน แต่ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ด้วยวิธีอย่างนี้แล พวกข้าพุทธเจ้าจึงเป็น 
ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และไม , ต้องลำบากด้วย 
บิณฑบาต พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 260 
ทรงติเตียน 

[๒๒๖] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า 
โมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่จำพรรษาไม่ผาสุกเลย ยังยืนยันว่าอยู่จำพรรษาเป็นผาสุก ข่าวว่า โมฆบุรุษ 
พวกนี้เป็นผู้อยู่จำพรรษาอย่างปศุสัตว์อยู่ร่วมกันแท้ๆ ยังยืนยันว่าอยู่จำพรรษาเป็นผาสุก ข่าวว่า 
โมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่จำพรรษา อย่างแพะอยู่ร่วมกันแท้ๆ ยังยืนยันว่าอยู่จำพรรษาเป็นผาสุก 
ข่าวว่า โมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่จำพรรษาอย่างคนประมาทอยู่ร่วมกันแท้ๆ ยังยืนยันว่าอยู่จำพรรษา 
เป็นผาสุก. 

ทรงห้ามมูควัตร ติตถิยสมาทาน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุไฉน โมฆบุรุษพวกนี้จึงได้ถือมูควัตร ซึ่งพวกเดียรถีย์ถือกัน 
การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้น นั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส .... 
ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสมาทานมูควัตร 
ที่พวกเดียรถีย์สมาทานกัน รูปใดสมาทาน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

พระพุทธานุญาตปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอยู่จำพรรษา แล้วปวารณาด้วยเหตุ ๓ สถาน 
คือ ด้วยได้เห็น ๑ ด้วยได้ , พึง ๑ ด้วยสงสัย ๑ การปวารณานั้นจักเป็นวิธีเหมาะสมเพื่อว่ากล่าว 
กันและกัน เป็นวิธีออกจากอาบัติ เป็นวิธีเคารพพระวินัยของพวกเธอ. 

วิธีปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงปวารณา อย่างนี้:- 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
สัพพสังคาหิกาญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันปวารณา ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา. 

ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้วกล่าวปวารณา 
อย่างนี้ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 261 

เตวาจิกาปวารณา 

เธอทั้งหลาย ฉันปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี 
ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย 

เธอทั้งหลาย แม้ครั้งที่สอง ฉันปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี 
ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย 

เธอทั้งหลาย แม้ครั้งที่สาม ฉันปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟิงก็ดี 
ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย. 

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้วกล่าวปวารณา 
อย่างนี้ ว่าดังนี้:- 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี 
ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักทำคืนเสีย 

ท่านเจ้าข้า แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี 
ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักทำ 
คืนเสีย 

ท่านเจ้าข้า แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี 
ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักท่า 
คืนเสีย. 

พระพุทธานุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา 

[๒๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ 
ยังนั่งอยู่บนอาสนะ. บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉนพระฉัพพัคคีย์ เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ จึงได้นั่งอยู่บนอาสนะเล่า 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพระฉัพพัคคีย์ 
เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ ยังนั่งบนอาสนะ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 262 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษพวกนั้น เมื่อภิกษุ 
ผู้เถระทั้งหลายนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ จึงได้นั่งอยู่บนอาสนะเล่า การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้น 
นั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส .... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะ 
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบรรดาภิกษุผู้เถระนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ ภิกษุไม่พึงนั่ง 
บนอาสนะ รูปใดนั่งต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทุกรูปนั่งกระโหย่ง 
ปวารณา. 

สมัยต่อมา พระเถระรูปหนึ่งชรา ทุพพลภาพ นั่งกระหย่งรอคอยอยู่ จนกว่าภิกษุทั้งหลาย 
จะปวารณาเสร็จทุกรูป ได้เป็นลมล้มลง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่ง 
กระโหย่งในระหว่างที่ยังปวารณา และอนุญาตให้ภิกษุปวารณาแล้วนั่งบนอาสนะ. 

วันปวารณามี ๒ 

[๒๒๘] ครั้งนั้นแล ภิกษุทั้งหลายสงสัยว่า วันปวารณามีกี่วัน? จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันปวารณานี้มี ๒ คือ วัน ๑๔ คํ่า 
วัน ๑๕ คํ่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันปวารณามี ๒ เท่านี้แล. 

อาการที่ทำปวารณามี ๔ 

ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายสงสัยว่าอาการที่ทำปวารณามีเท่าไรหนอ?จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาการที่ทำ 
ปวารณานี้มี ๔ คือ การทำปวารณาเป็นวรรคโดยอธรรม ๑ การทำปวารณาพร้อมเพรียงกันโดย 
อธรรม ๑ การทำปวารณาเป็นวรรคโดยธรรม ๑ การทำปวารณาพร้อมเพรียงกันโดยธรรม ๑. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในการทำปวารณา ๔ นั้น การทำปวารณานี้ใดเป็นวรรคโดยอธรรม 
การทำปวารณาเห็นปานนั้น ไม่ควรทำ และเราก็ไม , อนุญาต. 

การทำปวารณานี้ใดที่พร้อมเพรียงกันโดยอธรรม การทำปวารณาเห็นปานนั้น ไม่ควรทำ 
และเราก็ไม , อนุญาต. 

การทำปวารณานี้ใดที่เป็นวรรคโดยธรรม การทำปวารณาเห็นปานนั้น ไม่ควรทำ และ 
เราก็ไม , อนุญาต. 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 263 

การทำปวารณานี้ใดที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรม การทำปวารณาเห็นปานนั้น ควรทำ 
และเราก็อนุญาต. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล พวกเธอพึงทำในใจว่า จักทำปวารณากรรม 
ชนิดที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรม ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล. 

พระพุทธานุญาตให้มอบปวารณา 

[๒๒๙]ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจงประชุมกัน สงฆ์ชักปวารณา. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง 
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ยังมีภิกษุอาพาธอยู่ เธอมาไม , ได้พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบปวารณา. 

วิธีมอบปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบอย่างนี้:- 

ภิกษุอาพาธนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่งประคอง 
อัญชลีแล้วกล่าวคำมอบปวารณาอย่างนี้ว่าเ¬ 
ข้าพเจ้าขอมอบปวารณา ขอท่านจงนำปวารณาของข้าพเจ้าไป ขอท่านจงปวารณา 
แทนข้าพเจ้า 

ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยกายด้วยวาจาก็ได้ เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปวารณา 
แล้ว. ไม , รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม , รับด้วยกายด้วยวาจา ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบ 
ปวารณา. หากได้ภิกษุผู้รับอย่างนี้นึ่นเป็นการดี หากไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย พึงใช้เตียงหรือตั่ง 
หามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์แล้วปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากพวกภิกษุผู้พยาบาลไข้ มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า หากพวกเรา 
ชักย้ายภิกษุอาพาธ อาพาธชักกำเริบหนัก หรือมิฉะนั้นชักถึงมรณภาพ ดังนี้ไม , พึงย้ายภิกษุอาพาธ 
สงฆ์พึงไปปวารณาในสำนักภิกษุอาพาธนั้น แต่สงฆ์เป็นวรรคไม่พึงปวารณา หากขืนปวารณา 
ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาหลบไป 
เสียจากที่นั้นแล ภิกษุอาพาธพึงมอบปวารณาแก่รูปอื่น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 264 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาสึกเสีย ณ 
ที่นั้นแหละ .... ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ต้อง 
อันติมวัตถุ ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่าย 
เพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม , เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน 
ไม่ทำคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะ 
ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส ปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นติรัจฉาน ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่า 
มารดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี 
ปฏิญาณเป็นผู้ทำลายสงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ปฏิญาณเป็น 
อุภโตพยัญชนก ภิกษุอาพาธจึงมอบปวารณาแก , รูปอื่น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาหลบไปเสีย 
ในระหว่างทาง ปวารณาไม่เป็นอันนำมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาสึกเสีย 
ในระหว่างทาง ถึงมรณภาพ ..- ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก ปวารณาไม่เป็นอันนำมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว หลบไปเสีย ปวารณาเป็นอันนำมาแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว สึกเสีย ถึงมรณภาพ ..- ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก ปวารณาเป็นอันนำมาแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว หลับเสียมิได้บอก ปวารณาเป็นอันนำมาแล้ว ภิกษุผู้นำปวารณา ไม่ต้องอาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว เข้าสมาบัติ มิได้บอก ปวารณาเป็นอันนำมาแล้ว ภิกษุผู้นำปวารณา ไม่ต้องอาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว เผลอไปไม , ได้บอก ปวารณาเป็นอันนำมาแล้ว ภิกษุผู้นำปวารณา ไม , ต้องอาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุผู้นำปวารณาเข้าประชุมสงฆ์ 
แล้ว แกล้งไม่บอก ปวารณาเป็นอันนำมาแล้ว แต่ภิกษุผู้นำปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 265 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันปวารณา เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มอบปวารณา มอบฉันทะด้วย 
เผื่อสงฆ์จะมีกรณียกิจ. 

หมู , ญาติเป็นต้นจับภิกษุ 

[๒๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ถึงวันปวารณา หมู่ญาติได้จับภิกษุรูปหนึ่งไว้. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็ในวันปวารณา พวกญาติจับภิกษุในศาสนานี้ไว้. หมู , ญาติเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านกรุณาปล่อยภิกษุรูปนี้สักครู , หนึ่ง พอภิกษุรูปนี้ปวารณาเสร็จ. 
หากได้การขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม , ได้ หมู่ญาติเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายขอพวกท่านกรุณารออยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งสักครู , ก่อน พอภิกษุรูปนี้ 
มอบปวารณาเสร็จ. หากได้การขอร้องอย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากไม , ได้ พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า 
ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านกรุณานำภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครู่หนึ่ง พอสงฆ์ปวารณาเสร็จ. ถ้าได้ 
การขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม , ได้ สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงปวารณา หากขืนปวารณา 
ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลายอนึ่งในวันปวารณาพระราชาทั้งหลายได้ขับภิกษุในศาสนานี้ ไว้.... 

พวกโจรได้จับ ..- พวกนักเลงได้จับ ..- พวกภิกษุที่เป็นข้าศึกได้จับภิกษุในศาสนานี้ไว้. พวกนั้น 
อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านกรุณาปล่อยภิกษุนี้สักครู , หนึ่ง 
พอภิกษุรูปนี้ปวารณาเสร็จ. หากได้การขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม , ได้ พวกนั้นอัน 
ภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านกรุณารออยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
สักครู , ก่อน พอภิกษุนี้มอบปวารณาเสร็จ. หากได้การขอร้องอย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม , ได้ 
พวกนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านกรุณาพาภิกษุรูปนี้ 
ไปนอกสีมาสักครู , หนึ่ง พอสงฆ์ปวารณาเสร็จ. หากได้การขอร้องอย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากไม , ได้ 
สงฆ์เป็นวรรคไม่พึงปวารณา หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ปวารณาเป็นการสงฆ์ 

[๒๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๕ รูป 
จึงภิกษุเหล่านั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า พึงปวารณาเป็นการสงฆ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 266 

ก็พวกเรามีอยู่เพียง ๕ รูป จะพึงปวารณากันอย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๕ รูป 
ปวารณาเป็นการสงฆ์. 

ปวารณาเป็นการคณะ 

สมัยต่อมา ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๔ รูป จึงภิกษุเหล่านั้น 
ได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเป็นการสงฆ์ ก็พวกเรา 
มีอยู่เพียง ๔ รูป จะพึงปวารณากันอย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มี 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๔ รูป ปวารณา 
ต่อกัน. 

วิธีทำคณะปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งหลายพึงปวารณาอย่างนี้:- 
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยญัตติกรรมวาจาว่า 
ญัตติกรรมวาจา 

ขอท่านทั้งหลายจงฟ้งข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันปวารณา ถ้าความพร้อมพรั่งของท่าน 
ทั้งหลายถึงที่แล้ว เราทั้งหลายพึงปวารณากันเถิด. 

ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นึ่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำปวารณา 
ต่อภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า 

คำปวารณา 

เธอ ฉันปวารณาต่อท่านทั้งหลาย ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี 
ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักท่าคืนเสีย 

เธอ ฉันปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟิงก็ดี 
ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอย่จักท่าคืนเสีย 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 267 

เธอ ฉันปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟิงก็ดี 
ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักท่าคืนเสีย 

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำ 
ปวารณาต่อภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า 

ท่านเจ้าข้า ผมปวารณาต่อท่านทั้งหลาย ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัย 
ก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่ชักทำคืนเสีย. 

ท่านเจ้าข้า ผมปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้พึง 
ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่จักท่าคืนเสีย. 

ท่านเจ้าข้า ผมปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้พึง 
ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่ชักท่าคืนเสีย. 

คณะปวารณา (พระ ๓ รูป) 

สมัยต่อมา ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณามีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๓ รูป จึงภิกษุเหล่านั้น 
ได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเป็นการสงฆ์ ให้ภิกษุ 
๔ รูป ปวารณาต่อกัน ก็พวกเรามีอยู่ด้วยกัน ๓ รูป จะพึงปวารณากันอย่างไรหนอ แล้วกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ภิกษุ ๓ รูป ปวารณาต่อกัน 
วิธีท่าคณะปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งหลายพึงปวารณาอย่างนี้:- 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยญัตติกรรมวาจาว่า 
ญัตติกรรมวาจา 

ขอท่านทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันปวารณา ถ้าความพร้อมพรั่งของท่าน 
ทั้งหลายถึงที่แล้ว เราทั้งหลายพึงปวารณากันเถิด. 

ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวคำ 
ปวารณาต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าดังนี้:- 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 268 

คำปวารณา 

เธอ ฉันปวารณาต่อเธอทั้งหลาย ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้พึงก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี 
ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย 

เธอ ฉันปวารณาต่อเธอทั้งหลาย แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี 
ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย 

เธอ ฉันปวารณาต่อเธอทั้งหลาย แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี 
ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย. 

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวคำ 
ปวารณาต่อภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าปวารณาต่อท่านทั้งหลาย ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วย 
สงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่ชักทำคืนเสีย. 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วย 
ได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็น 
อยู่จักท่าคืนเสีย. 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วย 
ได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็น 
อยู่ชักท่าคืนเสีย. 

คณะปวารณา (พระ ๒ รูป) 

สมัยต่อมา ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยู่ด้วยอัน ๒ รูป จึงภิกษุทั้งสอง 
นั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเป็นการสงฆ์ให้ 
ภิกษุ ๔ รูป ปวารณาต่อกัน ให้ภิกษุ ๓ รูป ปวารณาต่อกัน ก็เรามีอยู่ด้วยกันสองรูป จะพึง 
ปวารณากันอย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , 
ภิกษทั้งหลายว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้ภิกษ ๒ รป ปวารณาต่อกัน. 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 269 

วิธีทำคณะปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งสองพึงปวารณาอย่างนี้:- 

ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำปวารณา 
ต่อภิกษุผู้นวกอย่างนี้ ว่าดังนี้:- 

เธอ ฉันปวารณาต่อเธอ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอ 
จงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย 

เธอ ฉันปวารณาต่อเธอ แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัย 
ก็ดี ขอเธอจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย 

เธอ ฉันปวารณาต่อเธอ แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัย 
ก็ดี ขอเธอจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักทำคืนเสีย. 

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำ 
ปวารณาต่อภิกษุผู้เถระอย่างนี้ว่าดังนี้:- 

ท่าน ผมปวารณาต่อท่าน ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านจง 
อาศัยความกรุณาว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่จักทำคืนเสีย 

ท่าน ผมปวารณาต่อท่าน แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัย 
ก็ดี ขอท่านจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่ชักท่าคืนเสีย 

ท่าน ผมปวารณาต่อท่าน แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยสงสัย 
ก็ดี ขอท่านจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่จักท่าคืนเสีย. 

อธิษฐานปวารณา 

สมัยต่อมา ในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันปวารณา มีภิกษุอยู่รูปเดียว จึงภิกษุนั้นได้มีความ 
ปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเป็นการสงฆ์ให้ภิกษุ ๔ รูป 
ปวารณาต่อกัน ให้ภิกษุ ๓ รูป ปวารณาต่อกัน ให้ภิกษุ ๒ รูป ปวารณาต่อกัน ก็เรามีอยู่รูปเดียว 
จะพึงปวารณากันได้อย่างไรหนอ. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุใน 
ศาสนานี้อย่รปเดียว. ภิกษนั้นพึงกวาดสถานที่เป็นที่ไปมาแห่งภิกษทั้งหลาย คือ จะเป็นโรงฉัน 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 270 

มณฑปหรือโคนต้นไม้ ก็ตาม แล้วจัดตั้งนํ้าฉัน นํ้าใช้ไว้ ปูอาสนะ ตามประทีป แล้วนั่งรออยู่. 

หากมีภิกษุเหล่าอื่นมา พึงปวารณาร่วมกับพวกเธอ หากไม่มีมา พึงอธิษฐานว่า ปวารณาของเรา 
วันนี้หากไม , อธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๕ รูป จะนำปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง 
มาแล้ว ๔ รูปปวารณาเป็นการสงฆ์ไม , ได้ หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๔ รูป จะนำปวารณาของภิกษุรูปหนึ่งมา 
แล้ว ๓ รูปปวารณาต่อกันไม , ได้ หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๓ รูป จะนำปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง 
มาแล้ว ๒ รูปปวารณาต่อกันไม , ได้ หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๒ รูป จะนำปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง 
มาแล้ว อีกรูปหนึ่งอธิษฐานไม , ได้ หากขืนอธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

แสดงอาบัติก่อนปวารณา 

[๒๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติ ในวันปวารณา. เธอได้คิดสงสัย 
ในขณะนั้นว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัวไม่พึงปวารณา ดังนี้ก็เรา 
เป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทังหลายว่า ดูกรภิกษุทังหลาย ก็ภิกษุในศาสนานึ ต้องอาบัติในวัน 
ปวารณา. ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคอง 
อัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 

ท่าน ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ ผมแสดงคืนอาบัตินั้น 
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ท่านเห็นหรือ? 

ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า ครับ ผมเห็น. 

ภิกษุผู้รับพึงบอกว่า ท่านพึงสำรวมต่อไป. 

สงสัยในอาบัติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ. 

เธอพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าว 
อย่างนี้ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 271 

ท่าน ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทำคืนอาบัตินั้น 
เมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงปวารณา แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่ปวารณา เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย 
กำลังปวารณาระลึกอาบัติได้ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังปวารณา ระลึกอาบัติได้ จึงภิกษุนั้นได้มีความ 
ปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัว ไม่พึงปวารณา ดังนี้ ก็เราเป็น 
ผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ กำลังปวารณา 
ระลึกอาบัติได้. เธอพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนั้ว่า 

อาวุโส ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ ลุกจากที่นั้แล้ว จักทำคืนอาบัตินั้น ครั้นแล้วพึงปวารณา 
แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่ปวารณา เพราะข้อที่ระลึกอาบัติได้นั้นเป็นปัจจัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ กำลังปวารณา มีความสงสัยในอาบัติ. 

เธอพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่า 

อาวุโส ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนั้ ชักหมดสงสัยเมื่อใด จักทำคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น 
ครั้นแล้ว พึงปวารณา แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่ปวารณา เพราะข้อที่มีความสงสัยนั้นเป็นปัจจัย. 

สงฆ์ต้องสภาคาบัดึ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันปวารณา สงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัดึ จึงภิกษุ 
เหล่านั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุจะแสดงสภาคาบัติไม , ได้ จะรับ 
แสดงสภาคาบัติก็ไม , ได้ ก็สงฆ์'หมู , นี้ทั้งหมดต้องสภาคาบัติ พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา สงฆ์ทั้งหมดในศาสนานี้ต้องสภาคาบัตึ. พวกเธอ 
พึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทัน ในวันนั้น ด้วยสั่งว่า อาวุโส คุณจงไป 
ทำคืนอาบัตินั้นแล้วมา พวกเราจักทำคืนอาบัตินั้นในสำนักคุณ. ล้าได้ภิกษุเช่นนั้น อย่างนี้ 
นั่นเป็นการดี หากไม , ได้ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 272 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบัติ เมื่อใดพบภิกษุ 
รูปอื่นผู้บริสุทธ ไม่มีอาบัติ เมื่อนั้นสงฆ์จักทำคืนอาบัตินั้นในสำนักภิกษุรูปนั้น 

ครั้นแล้วพึงปวารณา แต่ไม , พึงทำอันตรายแก่ปวารณา เพราะข้อที่ต้องสภาคาบัตินั้น 
เป็นปัจจัย. 

สงสัยในสภาคาบัติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันปวารณา สงฆ์ทั้งหมดในศาสนานี้ 
มีความสงสัยในสภาคาบัดึ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนั้มีความสงสัยในสภาคาบัติ จักหมด 
ความสงสัยเมื่อใด จักทำคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น. 

ครั้นแล้วพึงปวารณา แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่ปวารณา เพราะข้อที่มีความสงสัยนั้น 
เป็นปัจจัย. 


ปฐมภาณวาร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 273 

ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ 

[๒๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่นมากรูป 
ด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม , ทราบว่ายังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยัง 
ไม่มา. พวกเธอมีความสำกัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู่ มีความสำคัญว่า 
พร้อมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอกำลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวน 
มากกว่า. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
ว่าดังนี้:- 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ 
มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่ทราบว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู่ มีความ 
สำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา เมื่อพวกเธอกำลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง 
มีจำนวนมากกว่า. พวกเธอต้องปวารณาใหม่ ภิกษุที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่ทราบว่า ยังมี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย 
เป็นหมู่ มีความสำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอกำลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน. ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่เหลือ 
พึงปวารณาต่อไป. พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่ทราบว่า ยังมี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย 
เป็นหมู่ มีความสำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา เมื่อพวกเธอกำลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่า. ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่เหลือ 
พึงปวารณาต่อไป. พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 274 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่ทราบว่า ยังมี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย 
เป็นหมู่ มีความสำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอกำลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่. ภิกษุที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้อง 
อาบัติ. 

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน. ภิกษุ 
พวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว. ภิกษุพวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักพวกเธอ 
พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่า. ภิกษุ 
ที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว. ภิกษุพวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักพวกเธอ. พวกที่ 
ปวารณาแล้ว ไม , ต้องอาบัติ. 

๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่ทราบว่า ยังมี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย 
เป็นหมู่ มีความสำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี แต่บริษัทยังไม่ทัน 
ลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่ 
ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน 1 ... 

๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า. 

ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่มาทีหลัง พึงปวารณาในสำนักพวกเธอ 
พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่ทราบว่า ยังมี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรมมีความสำคัญว่าเป็นวินัย เป็นหมู่ 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 275 

มีความสำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว 
ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่. พวกที่ 
ปวารณาแล้ว ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน 1 ... 

๑๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า 
ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่มาทีหลัง พึงปวารณาในสำนักพวกเธอ. 
พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอไม่ทราบว่า ยังมี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย 
เป็นหมู่ มีความสำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทลุกไปหมดแล้ว 
ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่. พวกที่ 
ปวารณาแล้ว ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน 1 ... 

๑๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า. 

ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักพวกเธอ. 
พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 276 

ปวารณาเป็นหมู , สำคัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ 

[๒๓๔] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย 
เป็นหมู่ มีความสำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอกำลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๓.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนห้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว 

เป็นอันปวารณาดีแล้ว. นอกนั้นพึงปวารณาต่อไป. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติทุกกฏ. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมี 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสำคัญว่าเป็นวินัย 
เป็นหมู่ มีความสำคัญว่าพร้อมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี ขณะนั้น มีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า .... 

๕ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๖ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๗ เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี บริษัทยังไม่ทันลุกไป ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่น 

พวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๘.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๙ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๐ เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่น 

พวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๑ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 277 

๑๓ เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น 

มาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๔.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว 

เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักพวกเธอ. พวกที่ปวารณาแล้ว 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ปวารณาเป็นหมู , สำคัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ จบ. 


มีความสงสัยปวารณา ๑๕ ข้อ 

[๒๓๕] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. พวกเธอมีความสงสัยว่า พวกเราปวารณากันจะสมควรหรือไม่สมควร 
หนอ ดังนี้ แล้วยังขืนปวารณา. เมื่อพวกเธอกำลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง 
มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาษัติทุกกฏ. 

๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๓.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว 

เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่เหลือพึงปวารณาต่อไป. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาษัติทุกกฏ. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ 
มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปน้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นที่ย้งไม่มา. พวกเธอมีความสงสัยว่า พวกเราปวารณากันจะสมควรหรือไม่สมควรหนอ 
ดังนี้ แล้วยังขืนปวารณา. พอพวกเธอปวารณาเสร็จ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง 
มีจำนวนมากกว่า .... 

๕.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 278 

๖ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๗ บริษัทยังไม่ทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๘.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๙ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๐ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวน 

มากกว่า .... 

๑๑ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๓ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๔.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว 

เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักพวกเธอ. พวกที่ปวารณาแล้ว 
ต้องอาษัติทุกกฏ. 

มีความสงสัยปวารณา ๑๕ ข้อ จบ. 


แนใจท่าปวารณา ๑๕ ข้อ 

[๒๓๖] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา แต่แนใจทำปวารณา ด้วยเข้าใจว่า พวกเราปวารณากัน สมควรแท้ 
จะไม่สมควรก็หามิได้. เมื่อพวกเธอกำลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวน 
มากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาษัติทุกกฏ. 

๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 279 

๓.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว 

เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่เหลือพึงปวารณาต่อไป. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติทุกกฏ. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ 
มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าช้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น 
ที่ยังไม , มา แต่แนใจทำปวารณา ด้วยเข้าใจว่าพวกเราปวารณากันสมควรแท้ จะไม่สมควรก็หามิได้. 
พอพวกเธอปวารณาเสร็จ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า .... 

๕.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๖ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๗ บริษัทยังไม่ทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๘.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๙ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๐ บริษัทบางพวกลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๑ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๑๓ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๑๔.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณา 

แล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักพวกเธอ. พวกที่ปวารณาแล้ว 
ต้องอาษัติทุกกฏ. 


ปนใจท่าปวารณา ๑๕ ข้อ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 280 

มุ่งความแตกร้าวปวารณา ๑๕ ข้อ 

[๒๓๗] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่น 
ในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา และมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุ 
เหล่านั้นจงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงปวารณา. เมื่อพวกเธอกำลัง 
ปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณา 
ใหม่. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติกุลลัจจัย. 

๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๓.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนห้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว 

เป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่เหลือพึงปวารณาต่อไป. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ 
มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่น 
พวกอื่นที่ย้งไม่มา และมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหล่านั้น 
จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ จึงปวารณา. พวกเธอปวารณาเสร็จ 
ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า .... 

๕ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๖ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 

๗ บริษัทยังไม่ทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า .... 

๘.ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๙ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนห้อยกว่า .... 

๑๐ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวน 

มากกว่า .... 

๑๑ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๒ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 281 

๑๓ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า. 

ภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่. พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาษัติถุลลัจขัย. 

๑๔ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนเท่ากัน .... 

๑๕ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณา 

แล้วเป็นอันปวารณาดีแล้ว. พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักพวกเธอ. พวกที่ปวารณาแล้ว 
ต้องอาบัติกุลลัจชัย. 

มุ่งความแตกร้าวปวารณา ๑๕ ข้อ จบ. 

เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ 

[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้าถิ่นใน 
ศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าน้าง. พวกเธอไม่ทราบว่า มีภิกษุ 
เจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา .... 

.... พวกเธอไม่ทราบว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาในสีมาแล้ว .... 

.... พวกเธอไม่เห็นภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่กำลังเข้ามาในสีมา .... 

.... พวกเธอไม่เห็นภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น เข้ามาภายในสีมาแล้ว 1 ... 

.... พวกเธอไม , ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมา .... 

.... พวกเธอไม , ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว 1 ... 

โดยนัย ๑๗๕ ติกะ ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุเจ้าถิ่น ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจ้าถิ่น ภิกษุ 
เจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ รวมเป็น ๗๐๐ ติกะ โดยเปยยาลมุข. 

เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ จบ. 

ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาต่างกัน 

[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วันปวารณาของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็น ๑๔ คํ่า 
ของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑๕ คํ่า. ล้าพวกเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 282 

พวกภิกษุเจ้าถิ่น. ถ้ามีจำนวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจ้าถิ่น. ถ้าพวกภิกษุ 
อาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า. พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วันปวารณาของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็น ๑๕ คํ่า ของ 
พวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑๔ คํ่า. ถ้าพวกเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะพึง 
อนุวัตรพวกภิกษุเจ้าถิ่น. ถ้ามีจำนวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจ้าถิ่น. ถ้า 
พวกภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า. พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวัน ๑ คํ่า ของ 
พวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑๕ คํ่า. ถ้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่า. พวกภิกษุเจ้าถิ่นไม , ปรารถนา 
ก็ไม่ให้ความสามัคคีแก , พวกภิกษุอาคันตุกะ. พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด. 

ถ้ามีจำนวนเท่ากัน พวกภิกษุเจ้าถิ่นไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ 
พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด. ถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุ 
เจ้าถิ่นพึงให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไปเสียนอกสีมา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็น ๑๕ คํ่า ของ 
พวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑ คํ่า. ถ้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะพึงให้ 
ความสามัคคีแก่พวกภิกษุเจ้าถิ่น หรือพึงไปเสียนอกสีมา. ถ้ามีจำนวนเท่ากัน. พวกภิกษุอาคันตุกะ 
พึงให้ความสามัคคีแก , พวกภิกษุเจ้าถิ่น หรือพึงไปเสียนอกสีมา. ถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำนวน 
มากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะไม่ปรารถนาก็ไม , ต้องให้ความสามัคคีแก , พวกภิกษุเจ้าถิ่น พวกภิกษุ 
เจ้าถิ่นพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด. 

ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเป็นต้น 

[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ได้เห็นอาการเจ้าถิ่น ลักษณะ 
เจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่น ของพวกภิกษุเจ้าถิ่น เตียง ตั่ง ฟูก หมอน 
จัดไว้ได้ระเบียบ นี้าฉันนี้าใช้จัดหาไว้เป็นอันดี บริเวณกวาดสะอาดสะอ้านครั้นแล้วมีความ 
สงสัยว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นมีหรือไม่มีหนอ? พวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่เที่ยวค้นหา ครั้นแล้ว 
ขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

1 ... พวกเธอมีความสงสัยได้ล้นหาแล้วแต่ไม่พบ จึงปวารณา ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 283 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วพบ จึงปวารณาร่วมกัน ไม , ต้องอาบัติ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วพบ ครั้นแล้วแยกกันปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วพบ ครั้นแล้วมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุพวก 
นั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุพวกนั้น ดังนี้จึงปวารณา ต้องอาบัติ 
กุลลัจจัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ได้ยินอาการเจ้าถิ่น ลักษณะ 
เจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่น ของพวกภิกษุเจ้าถิ่น ได้ยินเสียงเท้าของพวกภิกษุ 
เจ้าถิ่นกำลังเดินจงกรม ได้ยินเสียงท่องสาธยาย เสียงไอ เสียงจาม ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า 
พวกภิกษุเจ้าถิ่นยังมีหรือไม่มีหนอ? พวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหา ครั้นแล้วขืนปวารณา 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วไม่พบ ครั้นแล้วจึงปวารณา ไม่ 
ต้องอาบัติ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วจึงปวารณาร่วมกัน 
ไม , ต้องอาบัติ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วจึงแยกกันปวารณา 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้วมุ่งความแตกร้าว 
ว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงปวารณา 
ต้องอาบัติกุลลัจจัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ได้เห็นอาการอาคันตุกะ ลักษณะ 
อาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ได้เห็น บาตร 
จีวร ผ้านิสีทนะ อันเป็นของภิกษุพวกอื่น ได้เห็นรอยนั้าล้างเท้า ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า 
พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไม , หนอ? 

.... พวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหา ครั้นแล้วขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้ว ไม , พบ ครั้นแล้วจึงปวารณา ไม่ 
ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 284 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นล้นหาแล้ว จึงพบ ครั้นพบแล้ว จึงปวารณา 
ร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้ว จึงพบ ครั้นพบแล้ว ได้แยกกัน 
ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นล้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้ว มุ่งความแตกร้าว 
ว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงปวารณา 
ต้องอาบัติกุลลัจจัย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ได้ยินอาการอาคันตุกะ ลักษณะ 
อาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ได้ยิน 
เสียงเท้าของพวกภิกษุอาคันตุกะกำลังเดินมา ได้ยินเสียงรองเท้ากระทบ ได้ยินเสียงไอ เสียงจาม 
ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไม , หนอ? พวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่ 
ล้นหา ครั้นแล้วขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้ว ไม , พบ ครั้นแล้วจึงปวารณา ไม , 

ต้องอาบัติ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้ว จึงพบ ครั้นพบแล้ว ได้ปวารณา 
ร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้ว จึงพบ ครั้นพบแล้ว ได้แยกกัน 
ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

.... พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้ว มุ่งความ 
แตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ 
จึงปวารณา ต้องอาบัติกุลลัจจัย. 

ภิกษุสมานสังวาสเป็นต้นปวารณา 

[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ได้เห็นพวกภิกษุเจ้าถิ่นซึ่ง 
เป็นนานาสังวาส. พวกเธอกลับได้ความเห็นว่าเป็นสมานสังวาส ครั้นแล้วก็ไม , ไต , ถาม ครั้น 
แล้วจึงปวารณาร่วมกัน ไม , ต้องอาบัติ. 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 285 

.... พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจ ครั้นแล้วปวารณาร่วมกัน ต้องอาบัติ 

ทุกกฏ- 

-... พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจ ครั้นแล้วแยกกันปวารณา ไม่ต้อง 
อาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ได้เห็นพวกภิกษุเจ้าถิ่นซึ่งเป็น 
สมานสังวาส. พวกเธอกลับได้ความเห็นว่าเป็นนานาสังวาส ครั้นแล้วก็ไม , ไต่ถาม ครั้นแล้ว 
ปวารณาร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

-..- พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ครั้นแล้วแยกกันปวารณา ต้องอาบัติ 

ทุกกฏ¬ 
-... พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ครั้นแล้วปวารณาร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ. 
-..- พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต , ถามแล้วไม่รังเกียจ ครั้นแล้วแยกกันปวารณา ไม่ต้อง 
อาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ได้เห็นพวกภิกษุอาคันตุกะซึ่งเป็น 
นานาสังวาส. พวกเธอกลับได้ความเห็นว่าเป็นสมานสังวาส ครั้นแล้วก็ไม , ไต่ถาม ครั้นแล้ว 
ปวารณาร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ. 

-..- พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้ว ไม่รังเกียจ ครั้นแล้วปวารณาร่วมกัน ต้อง 
อาบัติทุกกฏ. 

-..- พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจ ครั้นแล้วแยกกันปวารณา ไม , ต้อง 
อาบัติ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เห็นพวกภิกษุอาคันตุกะซึ่งเป็น 
สมานสังวาส. พวกเธอกลับได้ความเห็นว่าเป็นนานาสังวาส ครั้นแล้วก็ไม , ไต่ถาม ครั้นแล้ว 
ปวารณาร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

..- พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ครั้นแล้วแยกกันปวารณา ต้องอาบัติ 

ทุกกฏ- 

-... พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ครั้นแล้วปวารณาร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 286 

ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา 

[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบ 
จำนวน สู่อาวาสที่มีภิกษุไม , ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่ถิ่นที่ 
มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่อาวาส 
หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม , พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 
สู่อาวาสที่มีภิกษุไม่ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 
สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบ 
จำนวน สู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอก 
จากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส ซึ่งมี 
ภิกษุครบจำนวน สู่อาวาสซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมี 
ภิกษุครบจำนวน สู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ 
นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมี 
ภิกษุครบจำนวน สู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำนวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ 
นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม , พึงไปจากอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน สู่อาวาส 
มีภิกษุซึ่งครบจำนวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ 
นอกจากมีอันตราย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 287 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน สู่ถิ่น 
ที่มิ'ใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส นอกจากไป 
เป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน สู่อาวาส 
หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส นอก 
จากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 
สู่อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำนวน .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม , พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบ 
จำนวน .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน 
สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส 
นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมี 
ภิกษุครบจำนวน สู่อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำนวน .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม , พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมี 
ภิกษุครบจำนวน สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมี 
ภิกษุครบจำนวน สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำนวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของภิกษุผู้เป็น 
นานาสังวาส นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์นอกจากมีอันตราย. 

สถานที่ควรไปในวันปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน สู่อาวาส 
ที่มีภิกษุครบจำนวน .... 

.... สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส 1 ... 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาส ที่รู้'ว่า 
เราสามารถจะไปถึงในวันนี้แหละ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 288 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน 
สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน .... 

.... สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส 1 ... 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นทึ่มใช่อาวาส อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาส ที่รู้'ว่า 
เราสามารถจะไปถึงในวันนี้แหละ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา พึงไปจากอาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุ 
ครบจำนวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำนวน .... 

.... สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส 1 ... 

.... สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาส ที่รู้'ว่า 
จะสามารถไปถึงในวันนี้แหละ. 

บุคคลที่ควรเว้นในปวารณา 

[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยู่ด้วย รูปใด 
ปวารณา ต้องอาษัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีสิกขมานานั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีสามเณรนั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีสามเณรีนั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาแล้วนั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุนั่งอยู่ด้วย รูปใดปวารณา ต้องอาษัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ 
นั่งอยู่ด้วย รูปใดปวารณา พึงปรับอาบัติตามธรรม. 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำคืนอาบัตินั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามกนั่งอยู่ด้วย 
รูปใดปวารณา พึงปรับอาบัติตามธรรม. 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีษัณเฑาะก์นั่งอยู่ด้วย รูปใดปวารณา ต้องอาษัติทุกกฏ. 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีคนลักเพศนั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีย์นั่งอยู่ด้วย .... 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 289 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีคนคล้ายดิรัจฉานนั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆ่ามารดานั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆ่าบิดานั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆ่าพระอรหันต์นั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีคนประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุทำลายสงฆ์นั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีคนทำร้ายพระศาสดาถึงห้อพระโลหิตนั่งอยู่ด้วย .... 

ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มีอุภโตพยัญชนกนั่งอยู่ด้วย รูปใดปวารณา ต้องอาษัดึทุกกฏ. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงปวารณา ด้วยการให้ปวารณาล้างคราว นอกจากบริษัท 
ยังไม , ลุกไป. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุไม่พึงปวารณาในดิถีมิใช่วันปวารณา นอกจากวัน 
สังฆสามัคคี. 

ภาณวารที่ ๒ จบ. 


พระพุทธานุญาตเตวาจิกาปวารณา 
สัญจรภัยในปวารณา 

[๒๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ณ อาวาสแห่งหนึ่งในโกศลชนบท คนชาวดงได้มาพลุกพล่าน 
ในวันปวารณา. ภิกษุทั้งหลายไม , อาจปวารณา ๓ หน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาค ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปวารณา ๒ หน. 
คนชาวดงได้มาพลุกพล่านมากขึ้น ภิกษุทั้งหลายไม , อาจปวารณา ๒ หน จึงกราบทูลเรื่องนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 290 

แด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ปวารณาหนเดียว. ชนชาวดงได้มาพลุกพล่านหนักขึ้นอีก. ภิกษุทั้งหลายไม , อาจปวารณาหนเดียว 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปวารณามีพรรษาเท่ากัน. 

ราตรีจวนสว่าง 

ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา ชาวบ้านมัวให้ทานอยู่จนราตรี 
จวนสว่าง จึงภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันว่า คนเหล่านี้มัวให้ทานอยู่จนราตรีจวนสว่าง ถ้าสงฆ์จัก 
ปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วกัน ราตรีนี้ก็จักสว่างเสียก่อน พวกเราจะพึงปฏิบัติ 
อย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันปวารณา ชาวบ้านในตำบลนี้มัวให้ทานอยู่ จนราตรี 
จวนสว่าง หากภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ชาวบ้านพากันให้ทานอยู่จน 
ราตรีจวนสว่าง ถ้าสงฆ์จะปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม'ทันได้ปวารณาทั่วกัน ราตรีนี้ก็จักสว่าง 
เสียก่อน ดังนี้. ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติกรรมวาจาว่าดังนี้:- 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ชาวบ้านมัวให้ทานอยู่จนราตรีจวนสว่าง 
ถ้าสงฆ์ชักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วกัน ราตรีจักสว่างเสียก่อน. 

ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา ๒ หน .... หนเดียว 1 ... มีพรรษาเท่ากัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุทั้งหลายกล่าวธรรมกัน .... 
ภิกษุที่เชี่ยวชาญในพระสูตร สังคายนาพระสูตรกัน .... พระวินัยธรตัดสินพระวินัยกัน . 1 .. 

พระธรรมกถึกสนทนาธรรมกัน .... ภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่าง. หากภิกษุทั้งหลาย 
ในอาวาสนั้นมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่าง ถ้าสงฆ์ชัก 
ปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม'ทันได้ปวารณาทั่วกัน ราตรีจักสว่างเสียก่อน ดังนี้. ภิกษุผู้ฉลาด 
สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายมัวทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่าง 
ถ้าสงฆ์ชักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ท้นปวารณาทั่วกัน ราตรีจักสว่างเสียก่อน ถ้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา ๒ หน .... หนเดียว 1 ... มีพรรษาเท่ากัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 291 
ฝนกำลังตั้งเค้า 

ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่งในโกศลชนบท ถึงวันปวารณาภิกษุสงฆ์มาประชุม 
กันมาก. สถานที่ประชุมคับแคบ คุ้มฝนไม , ได้ และฝนกำลังตั้งเล้ามาใหญ่ จึงภิกษุเหล่านั้นได้ 
ปรึกษากันว่า ภิกษุสงฆ์นี้มาประชุมกันมาก สถานที่ประชุมคับแคบ คุ้มฝนไม , ได้ และฝนก็กำลัง 
ตั้งเล้ามาใหญ่ ถ้าสงฆ์จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วกัน ฝนนี้ก็จักตกเสียก่อน 
พวกเราจะพึงปฏิบัติสถานไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาค รับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้มา 
ประชุมกันมาก. สถานที่ประชุมคับแคบคุ้มฝนไม , ได้ และฝนก็กำลังตั้งเล้ามาใหญ่ ล้าภิกษุ 
ทั้งหลายในอาวาสนั้นมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมาก สถานที่ประชุมคับแคบ 
คุ้มฝนไม , ได้ และฝนก็กำลังตั้งเล้ามาใหญ่ ล้าสงฆ์จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม , ทันได้ปวารณา 
ทั่วกัน ฝนนี้ก็จักตกหนักเสียก่อน. ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ 
กรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุสงฆ์นี้ประชุมกันมาก สถานที่ประชุม 
คับแคบ คุ้มฝนไม , ได้ และฝนก็กำลังตั้งเล้ามาใหญ่ ล้าสงฆ์ชักปวารณา ๓ หน สงฆ์จัก 
ไม่ทันได้ปวารณาทั่วกัน ฝนนี้ก็จักตกเสียก่อน. ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
ปวารณา ๒ หน .... หนเดียว 1 ... มีพรรษาเท่ากัน. 

อันตราย ๑๐ ประการ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่งในตำบลนี้ ถึงวันปวารณา มีอันตราย 
เกิดขึน คือ 

๑. พระราชาเสด็จมา .... 

๒. โจรปล้น .... 

๓. ไฟไหม้.... 

๔. นั้าหลากมา .... 

๕. คนมามาก .... 

๖. ผีเข้าสิงภิกษุ .... 

๗. สัตว์ร้ายเข้ามา .... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 292 

๘. งูร้ายเลื้อยเข้ามา .... 

๙. ภิกษุจะถึงเสียชีวิต .... 

๑๐. มีอันตรายแก่พรหมจรรย์เกิดขึ้น. 

ในข้อนั้น หากภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เหตุฉุกเฉินนี้แหละ 
คือ อันตรายแก , พรหมจรรย์ ถ้าสงฆ์จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วถึงกัน 
อันตรายแก , พรหมจรรย์นี้ก็จักเกิดเสียก่อน. ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย 
ญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เหตุฉุกเฉินนี้คืออันตรายแก่พรหมจรรย์ ถ้าสงฆ์ 
จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วถึงกัน อันตรายแก , พรหมจรรย์นี้ก็จักเกิด 
เสียก่อน. ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา ๒ หน .... หนเดียว .... มีพรรษา 
เท่ากัน. 

ภิกษุมีอาบัติห้ามปวารณา 

[๒๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์มีอาบัติติดตัวได้ปวารณา. ภิกษุทั่งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามแก'ภิกษุทั่งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั่งหลาย ภิกษุมีอาบัติติดตัวไม , พึงปวารณา รูปใดปวารณา ต้องอาบัติทูกกฏ. ดูกรภิกษุทั่งหลาย 
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวปวารณา รูปนั้นทำโอกาส โจทด้วยอาบัติ. 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์อันสงฆ์ให้ทำโอกาส ก็ไม่ปรารถนาจะทำโอกาส. ภิกษุทั่งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก , ภิกษุทั่งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั่งหลาย เราอนุญาตให้งดปวารณาของภิกษุผู้ไม , ยอมทำโอกาส. 

วิธีงดปวารณา 

ดูกรภิกษุทั่งหลาย ก็แล สงฆ์พึงงดปวารณาอย่างนี้:- 

เมื่อถึงวันปวารณา ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้า ภิกษุผู้ฉลาด 
ผู้สามารถ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ว่าดังนี้:- 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้มีอาบัติติดตัวปวารณา ข้าพเจ้า 
ของดปวารณาของเธอเสีย เมื่อเธอยังอยู่พร้อมหน้า สงฆ์ไม่พึงปวารณา. 

เท่านี้ เป็นอันงดปวารณาแล้ว. 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 293 

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์หารือกันว่า ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก งดปวารณาของ 
พวกเราก่อน ดังนี้ จึงรีบงดปวารณาของภิกษุที่บริสุทธิ”ไม , มีอาบัติเสียก่อน เพราะเรื่องอันไม่ 
สมควร เพราะเหตุอันไม่สมควร แม้ปวารณาของภิกษุที่ปวารณาแล้วก็งดด้วย. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่พึงงดปวารณา ของภิกษุผู้บริสุทธ ไม่มีอาบัติ เพราะเรื่องอันไม่สมควร เพราะเหตุ 
อันไม่สมควร รูปใดงด ต้องอาบัติทูกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แม้ปวารณาของภิกษุ 
ที่ปวารณาแล้ว ก็ไม่พึงงด รูปใดงด ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ลักษณะปวารณาที่ไม่เป็นอันงด 

[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ปวารณาเป็นอันงด อย่างนี้ไม่เป็นอันงด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปวารณาไม่เป็นอันงดอย่างไรเล่า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อปวารณา ๓ หน 
อันภิกษุกล่าวว่าจบแล้ว จึงงดปวารณา ปวารณาไม่เป็นอันงด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อปวารณา ๒ หน .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อปวารณาหนเดียว 1 ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อปวารณามีพรรษาเท่ากัน อันภิกษุกล่าวว่าจบแล้ว จึงงดปวารณา 
ปวารณาไม่เป็นอันงด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ปวารณาไม่เป็นอันงด. 

ลักษณะปวารณาเป็นอันงด 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปวารณาเป็นอันงดอย่างไรเล่า? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเมื่อปวารณา ๓ หน อันภิกษุกล่าวว่ายังไม , ทันจบ จึงงดปวารณา 
ปวารณาเป็นอันงด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเมื่อปวารณา ๒ หน .... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเมื่อปวารณาหนเดียว 1 ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเมื่อปวารณามีพรรษาเท่ากันอันภิกษุกล่าวว่ายังไม่ท้นจบ จึงงด 
ปวารณา ปวารณาเป็นอันงด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ปวารณาเป็นอันงด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 294 
ภิกษุผู้งดปวารณา 

[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้ งดปวารณาของภิกษุ 
เสีย. ถ้าภิกษุเหล่าอื่นรู้จักภิกษุรูปนั้นว่า ท่านองค์นี้แล มีความประพฤติทางกายไม , บริสุทธ 
มีความประพฤติทางวาจาไม่บ?สุทธิ” , มีอาชีวะไม่บ?สุทธิ” , เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด เมื่อถูกซักถาม 
ไม , อาจให้คำตอบข้อที่ซักถาม. สงฆ์พึงกล่าวห้ามว่า อย่าเลย ภิกษุ อย่าทุ่มเถียงกัน อย่าทะเลาะ 
กัน อย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย ดังนี้แล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย. 

ล้าภิกษุเหล่าอื่นรู้จักภิกษุรูปนั้นว่า ท่านองค์นี้แล มีความประพฤติทางกายบริสุทธ แต่มีความ 
ประพฤติทางวาจาไม่บ?สุทธิ” , มีอาชีวะไม่บ?สุทธิ” , เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด เมื่อถูกซักถาม 
ก็ไม , อาจให้คำตอบซ้อที่ซักถาม. สงฆ์พึงกล่าวห้ามว่า อย่าเลย ภิกษุ อย่าทุ่มเถียงกัน อย่าทะเลาะ 
กัน อย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย ดังนี้แล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย. 

ล้าภิกษุเหล่าอื่นรู้จักภิกษุรูปนั้นว่า ท่านองค์นี้แล มีความประพฤติทางกายบริสุทธ มีความประพฤติ 
ทางวาจาบริสุทธิ ๙ แต่มีอาชีวะไม , บริสุทธิ ๙ เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด เมื่อถูกซักถาม ก็ไม , อาจให้ 
คำตอบข้อที่ซักถาม. สงฆ์พึงกล่าวห้ามว่า อย่าเลย ภิกษุ อย่าทุ่มเถียงกัน อย่าทะเลาะกัน 
อย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย ดังนี้แล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย. 

ล้าภิกษุเหล่าอื่นรู้จักภิกษุรูปนั้นว่า ท่านองค์นี้แล มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ” , มีความประพฤติ 
ทางวาจาบริสุทธิ มีอาชีวะบริสุทธิ ๙ แต่เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด เมื่อถูกซักถาม ก็ไม , อาจให้คำตอบ 
ข้อที่ซักถาม. สงฆ์พึงกล่าวห้ามว่า อย่าเลย ภิกษุ อย่าทุ่มเถียงกัน อย่าทะเลาะกัน อย่า 
แก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย ดังนี้แล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้ งดปวารณาของภิกษุ 
เสีย. ล้าภิกษุเหล่าอื่นรู้จักภิกษุรูปนั้นว่า ท่านองค์นี้แล มีความประพฤติทางกายบ?สุทธิ” , มีความ 
ประพฤติทางวาจาบริสุทธิ” , มีอาชีวะบริสุทธิ” , เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา เมื่อถูกซักถาม 
สามารถให้คำตอบข้อที่ซักถามได้. ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า อาวุโส คุณงด 
ปวารณาของภิกษุรูปนี้เพราะอะไร? งดเพราะศีลวิบัติหรือ? งดเพราะอาจารวิบัติหรือ? 

งดเพราะทิฏฐิวิบัติหรือ? หากเธอจะพึงตอบ อย่างนี้ว่า ข้าพเจ้างดเพราะศีลวิบัติ ข้าพเจ้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 295 

งดเพราะอาจารวิบัติ ข้าพเจ้างดเพราะทิฏฐิวิบัติ. เธออันสงฆ์พึงถาม อย่างนี้ว่า คุณรู้จัก 
ศีลวิบัติ รู้จักอาจารวิบัติ รู้จักทิฏฐิวิบัติหรือ? หากเธอจะพึงตอบ อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ข้าพเจ้ารู้จักศีลวิบัติ รู้จักอาจารวิบัติ รู้จักทิฏฐิวิบัติ. เธออันสงฆ์พึงถามอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ก็ศีลวิบัติเป็นอย่างไร? อาจารวิบัติเป็นอย่างไร? ทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไร? หากเธอ 
จะพึงตอบ อย่างนี้ว่า ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นี้ชื่อว่าศีลวิบัติ ถุลลัจชัย ปาจิตติยะ 
ปาฏิเทสนึยะ ทุกกฏ บุพภาสิต นี้ชื่อว่าอาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิ นี้ชื่อว่า 
ทิฏฐิวิบัติ. เธออันสงฆ์พึงถาม อย่างนี้ว่า อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยเหตุอะไร? 

งดด้วยได้เห็นหรือ? งดด้วยได้พึงหรือ? งดด้วยสงสัยหรือ?. หากเธอจะพึงตอบอย่างนี้ว่า 
ข้าพเจ้างดด้วยได้เห็นก็ดี ข้าพเจ้างดด้วยได้ฟ้งก็ดี ข้าพเจ้างดด้วยสงสัยก็ดี. เธออันสงฆ์พึงถาม 
อย่างนี้ว่า อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยได้เห็นอย่างไร? คุณเห็นอะไร? คุณเห็นว่า 
อย่างไร? คุณเห็นเมื่อไร? คุณเห็นที่ไหน? ภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิก คุณเห็นหรือ? ภิกษุนี้ 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส คุณเห็นหรือ? ภิกษุนี้ต้องอาบัติถุลลัจจัย .... อาบัติปาจิตติยะ .. 1 . อาบัติ 
ปาฏิเทสนึยะ....อาบัติทุกกฏ....อาบัติบุพภาสิต คุณเห็นหรือ? คุณอยู่ที่ไหน? และภิกษุนี้ 
อยู่ที่ไหน? คุณทำอะไรน้าง? ภิกษุนี้ทำอะไรน้าง?. หากเธอจะพึงตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ข้าพเจ้ามิได้งดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยได้เห็น แต่งดปวารณาด้วยได้พึงต่างหาก. เธออันสงฆ์พึง 
ถามอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยได้พึงมาอย่างไร? คุณได้พึงเรื่องอะไร? 

คุณได้พึงมาว่าอย่างไร? คุณได้พึงมาเมื่อไร? คุณได้ฟ้งที่ไหน? คุณได้พึงว่า ภิกษุนี้ต้องอาบัติ- 
ปาราชิกหรือ? ได้พึงว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ? ได้พึงว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
1 ... อาบัติปาจิตติยะ .... อาบัติปาฏิเทสนึยะ .. 1 . อาบัติทุกกฏ 1 ... อาบัติทุพภาสิตหรือ? ได้พึงมาจากภิกษุ 
หรือ? ได้พึงมาจากภิกษุณีหรือ? ได้พึงมาจากสิกขมานาหรือ? ได้พึงมาจากสามเณรหรือ? 

ได้พึงมาจากสามเณรีหรือ? ได้พึงมาจากอุบาสกหรือ? ได้พึงมาจากอุบาสิกาหรือ? ได้พึงมาจาก 
พระราชาหรือ? ได้พึงมาจากราชมหาอำมาตย์หรือ? ได้พึงมาจากพวกเดียรถีย์หรือ? ได้พึงมาจาก 
พวกสาวกเดียรถีย์หรือ?. หากเธอจะพึงตอบ อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้งดปวารณา 
ของภิกษุนี้ด้วยได้พึง แต่ข้าพเจ้างดปวารณาด้วยสงสัยต่างหาก. เธออันสงฆ์พึงถามอย่างนี้ว่า 
อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยสงสัยอย่างไร? คุณสงสัยอะไร? สงสัยว่าอย่างไร? 

สงสัยเมื่อไร? สงสัยที่ไหน? คุณสงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือ? สงสัยว่าภิกษุนี้ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสสหรือ? สงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติถุลลัจ .... อาบัติปาจิตติยะ . 1 .. อาบัติปาฏิเทสนึยะ . 1 .. 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 296 

อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิตหรือ? คุณพึงมาจากภิกษุแล้วสงสัยหรือ? คุณพึงมาจากภิกษุณี 
แล้วสงสัยหรือ? คุณพึงมาจากสิกขมานาแล้วสงสัยหรือ? คุณพึงมาจากสามเณรแล้วสงสัยหรือ? 

คุณพึงมาจากสามเณรีแล้วสงสัยหรือ? คุณพึงมาจากอุบาสกแล้วสงสัยหรือ? คุณพึงมาจากอุบาสิกา 
แล้วสงสัยหรือ? คุณพึงมาจากพระราชาแล้วสงสัยหรือ? คุณพึงมาจากราชมหาอำมาตย์แล้วสงสัย 
หรือ? คุณพึงมาจากพวกเดียรถีย์แล้วสงสัยหรือ? คุณพึงมาจากพวกสาวกเดียรถีย์แล้วสงสัย 
หรือ? หากเธอจะพึงตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้งดปวารณาของภิกษุนี้ด้วย 
สงสัย ความจริงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่า เรางดปวารณาของภิกษุนี้เสียด้วยเหตุไรเล่า?. 

พึงคำปฏิญาณของโจทก์และจำเลย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้นตอบข้อซักถามไม่เป็นที่พอใจของสพรหมจารีผู้รู้ 
ทั้งหลาย สงฆ์ควรบอกว่า คุณไม่ควรฟ้องภิกษุจำเลย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้นตอบข้อซักถามเป็นที่พอใจของสพรหมจารีผู้รู้ 
ทั้งหลาย สงฆ์ควรบอกว่า คุณควรฟ้องภิกษุจำเลย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้นปฏิญาณว่า ตนตามกำจัดด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล 
สงฆ์พึงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้นปฏิญาณว่า ตนตามกำจัดด้วยอาบัติสังฆาทิเสสไม่มี 
มูล สงฆ์พึงปรับอาบัติตามธรรมแล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้นปฏิญาณว่า ตนตามกำจัดด้วยอาบัติถุลลัจจัยไม่มีมูล 
1 ... ด้วยอาบัติปาจิตติยะ 1 ... ด้วยอาบัติปาฏิเทสนึยะ .... ด้วยอาบัติทุกกฏ .... ด้วยอาบัติทุพภาสิตไม่มีมูล 
สงฆ์พึงปรับอาบัติตามธรรม แล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจำเลยนั้นปฏิญาณว่า ตนต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์พึงนาสนะ 
เสีย แล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจำเลยนั้นปฏิญาณว่า ตนต้องอาบัติสังฆาทิเสส สงฆ์พึง 
ปรับอาบัติสังฆาทิเสส แล้วจึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจำเลยนั้นปฏิญาณว่า ตนต้องอาบัติถุลลัจจัย 1 ... อาบัติปาจิตติยะ 
1 ... อาบัติปาฏิเทสนียะ .... อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิต สงฆ์พึงปรับอาบัติตามธรรม แล้วปวารณา 
เถิด. 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 297 

มีความเห็นไม่ตรงกันในอาบัติที่ต้อง 

[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ต้องอาบัติถุลลัจขัย ในวันปวารณา. 

ภิกษุบางพวกมีความเห็นว่า ต้องอาบัติถุลลัจขัย บางพวกมีความเห็นว่า ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่มีความเห็นว่า ต้องอาบัติถุลสัจขัย พึงนำภิกษุรูปนั้น 
ออกไปในที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรม แล้วเข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทำคืนตามธรรมแล้ว ถ้าความพร้อมพรั่งของ 
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ต้องอาบัติถุลลัจขัย ในวันปวารณา. ภิกษุ 
บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติถุลลัจขัย บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติปาจิตติยะ บางพวก 
มีความเห็นว่าต้องอาบัติถุลลัจขัย บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ บางพวกมีความ 
เห็นว่าต้องอาบัติถุลลัจขัย บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุกกฏ บางพวกมีความเห็นว่าต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิต. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่มีความเห็นว่า ต้องอาบัติถุลลัจขัย พึงนำภิกษุรูปนั้น 
ออกไป ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรมแล้ว เข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส 
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นต้องอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทำคืนตามธรรมแล้ว ล้าความพร้อมพรั่งของ 
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ต้องอาบัติปาจิตติยะ .... ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ 
.... ต้องอาบัติทุกกฏ . 1 .. ต้องอาบัติทุพภาสิต ในวันปวารณา. ภิกษุบางพวกมีความเห็นว่าต้อง 
อาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสัต พึงนำภิกษุรูปนั้นออกไปใน 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรมแล้ว เข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นต้องอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทำคืนตามธรรมแล้ว ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงปวารณา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ต้องอาบัติทุพภาสัตในวันปวารณา. ภิกษุ 
บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทพภาสิต บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติถลลัจขัย บางพวก 



พระ วินัย ปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 298 

มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติปาจิตติยะ บางพวกมีความ 
เห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ บางพวกมีความเห็นว่า 
ต้องอาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุกกฏ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่มีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิต พึงนำภิกษุรูปนั้นออก 
ไปในที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรมแล้ว เข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นต้องอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทำคืนตามธรรมแล้ว ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงปวารณา. 

วัตถุและบุคคลปรากฏ 

[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ พึงประกาศในทำมกลางสงฆ์ ในวัน 
ปวารณาว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า วัตถุนี้ปรากฏ บุคคลไม่ปรากฏ ล้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงงดวัตถุ แล้วปวารณาเถิด. 

ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว้สำหรับ 
ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ”' ล้าวัตถุปรากฏ บุคคลไม่ปรากฏ เธอจงระบุคคลนั้นมาเดี๋ยวนี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้พึงประกาศในทำมกลางสงฆ์ในวันปวารณาว่า 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลนี้ปรากฏ วัตถุไม่ปรากฏ ล้าความพร้อม 
พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงงดบุคคล แล้วปวารณาเถิด. 

ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว้สำหรับ 
ภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกัน ล้าบุคคลปรากฏ วัตถุไม่ปรากฏ เธอจงระบุวัตถุนั้นมาเดี๋ยวนี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้พึงประกาศในทำมกลางสงฆ์ในวันปวารณาว่า 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า วัตถุและบุคคลนี้ปรากฏ ล้าความพร้อมพรั่ง 
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงงดวัตถุและบุคคลแล้ว ปวารณาเถิด. 

ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว้ 
สำหรับภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ”'และพร้อมเพรียงกัน ล้าวัตถุและบุคคลปรากฏ เธอจงระบุวัตถุ 
และบุคคลนั้นมาเดี๋ยวนี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวัตถุปรากฏก่อนปวารณา ภายหลังบุคคลจึงปรากฏ ควรพูดขึ้น. 

หากบุคคลปรากฏก่อนปวารณา ภายหลังวัตถุจึงปรากฏ ก็ควรพูดขึ้น. หากวัตถุและบุคคลปรากฏ 
ก่อนปวารณา. ถ้าเมื่อทำปวารณาแล้ว ฟินเรื่องนั้นขึ้นเป็นปาจิตติยะ เพราะฟินเรื่องขึ้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 299 
ภิกษุก่อความบาดหมางเป็นต้น 

[๒๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปด้วยกันที่เคยเห็นร่วมคบหากันมา จำพรรษาอยู่ 
ในอาวาสแห่งหนึ่ง ในโกศลชนบท ณ สถานที่ใกล้เคียงของภิกษุเหล่านั้น มีภิกษุเหล่าอื่นที่ก่อ 
ความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ จำพรรษา 
อยู่ด้วยประสงค์ว่า ในวันปวารณา พวกเราจักงดปวารณาของภิกษุที่อยู่จำพรรษาเหล่านั้นเสีย. 
ภิกษุเหล่านั้นได้ทราบข่าวว่า ณ สถานที่ใกล้เคียงของพวกเรา มีภิกษุเหล่าอื่นที่ก่อความบาดหมาง 
ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ จำพรรษาอยู่ ด้วยมุ่งหมายว่า 
ในวันปวารณา พวกเราจักงดปวารณาของภิกษุที่อยู่จำพรรษาเหล่านั้นเสีย ดังนี้พวกเราจะพึง 
ปฏิบัติอย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ มากรูปด้วยกัน ซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันมา 
จำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่ง. ณ สถานที่ใกล้เคียงของภิกษุเหล่านั้น มีภิกษุเหล่าอื่นที่ก่อความ 
บาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ จำพรรษาอยู่ 
ด้วยมุ่งหมายว่า ในวันปวารณา พวกเราจักงดปวารณาของพวกภิกษุที่อยู่จำพรรษาเหล่านั้นเสีย 
ดังนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทำอุโบสถ ๒ คือ ที่ ๓ ที่ ๔ หรือ ๓ 
อุโบสถ คือ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ให้เป็นอุโบสถ ๑๔ คํ่า ด้วยประสงค์ว่า ไฉนพวกเราพึงปวารณา 
ก่อนภิกษุเหล่านั้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท 
ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น มาสู่อาวาส ภิกษุพวกเจ้าถิ่นเหล่านั้น พึงรีบประชุม 
ปวารณาเสียโดยเร็ว ครั้นแล้วพึงแจ้งว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกเราปวารณากันเสร็จแล้ว 
ท่านทั้งหลายจะสำคัญสถานใด ก็จงทำสถานนั้นเถิด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท 
ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น ไม่แจ้งให้ทราบก่อนมาสู่อาวาสนั้น พวกภิกษุ 
เจ้าถิ่นเหล่านั้น พึงปูอาสนะ ชัดหานั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเอื้องเช็ดเท้าไว้ พึงลุกขึ้นแล้ว 
รับบาตรจีวร พึงต้อนรับด้วยนั้าดื่ม. พึงเสแสร้งกล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้น แล้วไปปวารณานอกสีมา. 
ครั้นแล้วพึงแจ้งว่า อาวโสทั้งหลาย พวกเราปวารณากันเสร็จแล้ว ท่านทั้งหลายจะสำคัฌสถานใด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 300 

ก็จงทำสถานนั้นเถิด. ถ้าได้วิธีการนั้นอย่างนี้ การได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม , ได้ภิกษุ 
เจ้าถิ่นผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายทราบว่า 

ขอท่านเจ้าถิ่นทั้งหลาย จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว 
พวกเราพึงท่าอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์ในบัดนี้พึงปวารณาในวันกาฬปักที่จะมาถึงเถิด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท 
ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น จะพึงกล่าวกะภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า ดีแล้ว 
อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงปวารณาต่อพวกเราในบัดนี้เถิด. พวกเธออันภิกษุทั้งหลาย 
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกท่านไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของพวกเรา พวกเราจะ 
ยังไม , ปวารณาก่อนละ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท 
ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น จะพึงอยู่คอยไปถึงวันกาฬปักษ์นั้น ภิกษุเจ้าถิ่น 
ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้พวกภิกษุเจ้าถิ่นทราบว่า 

ท่านเจ้าถิ่นทั้งหลาย จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว 
พวกเราพึงท่าอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์ในบัดนี้เถิด พวกเราพึงปวารณาในวันชุณหปักษ์ที่จะ 
มาถึงเถิด. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท 
ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น จะพึงกล่าวกะภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า ดีแล้ว อาวุโส 
ทั้งหลาย ขอพวกท่านจงปวารณาต่อพวกเราในบัดนี้เถิด. พวกเธออันภิกษุทั้งหลายพึงกล่าว 
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกท่านไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของพวกเรา พวกเราจะยังไม่ปวารณา 
ก่อนละ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท 
ท่าความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น จะพึงอยู่คอยไปถึงวันชุณหปักษ์แม้นั้น ภิกษุ 
เหล่านั้นทุกรูปไม่ปวารณา ก็ต้องปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณากัน ภิกษุอาพาธงดปวารณาของภิกษุ 
ผู้ไม , อาพาธ ภิกษุอาพาธนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านกำลังอาพาธ อันผู้อาพาธ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม , ถ้จะอดทนต่อการซักถาม อาวุโส ขอท่านจงรออยู่จนกว่าจะหายอาพาธ 
หายอาพาธแล้ว เมื่อจำนงจึงค่อยโจท. หากภิกษุอาพาธถูกว่ากล่าวอย่างนี้ยังขืนโจท เป็นปาจิตติยะ 
เพราะไม , เอื้อเฟิอ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 301 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณากัน ภิกษุผู้ไม , อาพาธงดปวารณา 
ของภิกษุผู้อาพาธ ภิกษุผู้ไม , อาพาธนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า อาวุโส ภิกษุรูปนี้แล 
กำลังอาพาธ อันผู้อาพาธ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม , สัจะอดทนต่อการซักถาม อาวุโส ขอท่าน 
จงรออยู่จนกว่าภิกษุรูปนี้หายอาพาธ ภิกษุนั้นหายอาพาธแล้ว เมื่อจำนงจึงค่อยโจท. หากภิกษุ 
ผู้ไม , อาพาธถูกว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังขืนโจท เป็นปาจิตติยะ เพราะไม่เอื้อเฟิอ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณาอยู่ ภิกษุอาพาธงดปวารณาของภิกษุ 
อาพาธๆ นั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายกำลังอาพาธ อันผู้อาพาธ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม , สัจะอดทนต่อการ 1 ซักถาม โปรดรออยู่ก่อนจนกว่าจะหายอาพาธด้วยกัน 
หายอาพาธด้วยกันแล้ว เมื่อจำนงจึงค่อยโจท. หากภิกษุผู้อาพาธนั้นถูกว่ากล่าวอย่างนี้ ยังขืนโจท 
เป็นปาจิตติยะ เพราะไม , เอื้อเฟิอ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณากัน ภิกษุผู้ไม , อาพาธงดปวารณา 
ของภิกษุผู้ไม , อาพาธ. ทั้งสองฝ่าย สงฆ์พึงสอบสวนสืบสวนเป็นการสงฆ์ปรับอาบัติตามธรรม 
แล้วจึงปวารณาเถิด. 

พวกที่พร้อมเพรียงกันเป็นต้นเลื่อนปวารณา 
[๒๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปด้วยกัน ซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันมา จำพรรษา 
อยู่ในอาวาสแห่งหนึ่ง ในโกศลชนบท. เมื่อพวกเธอพร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกันอยู่ 
ย่อมบรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงพวกเธอได้มีความปริวิตกว่า เมื่อพวกเรา 
พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกันอยู่ได้บรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว. 

ถ้าพวกเราจักปวารณากันเสียในบัดนี้ บางทีพวกภิกษุปวารณากันแล้วจะพึงหลีกไปสู่จาริกก็จะ 
มีบ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเราก็จักเหินห่างจากผาสุวิหารธรรมนี้พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

พระพุทธานุญาตให้เลื่อนปวารณา 
พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน ซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันมา 
จำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่ง. เมื่อพวกเธอพร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกันอยู่ 
ย่อมบรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง. หากภิกษุทั้งหลายในสังฆสันนิบาตนั้นคิดกันอย่างนี้ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 302 

พวกเราพร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกันอยู่ ได้บรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้ว ล้าพวกเราจักปวารณากันเสียในบัดนี้บางทีพวกภิกษุปวารณากันแล้วจะพึงหลีกไปสู่จาริก 
ก็จะมีบ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเราก็จักเหินห่างจากผาสุวิหารธรรมนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทำการเลื่อนปวารณาออกไป. 

วิธีเลื่อนปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงทำการเลื่อนปวารณาอย่างนี้. 

ภิกษุทุกๆ รูปต้องประชุมพร้อมกัน. ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ 
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาเลื่อนปวารณา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เมื่อพวกเราพร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน 
ไม , วิวาทกันอยู่ ได้บรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว. หากพวกเราจักปวารณา 
เสียในบัดนี้บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณากันแล้ว พึงหลีกไปสู่จาริกก็จะมีบ้าง เมื่อเป็น 
เช่นนั้น พวกเราก็จักเหินห่างจากผาสุวิหารธรรมนี้ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงทำการเลื่อนปวารณาออกไป บัดนี้พึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ พึงปวารณา 
ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง. นี่เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เมื่อพวกเราพร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน 
ไม , วิวาทกันอยู่ ได้บรรลุผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว. หากพวกเราจักปวารณาเสีย 
ในบัดนี้บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณากันแล้ว พึงหลีกไปสู่จาริกก็จะมีบ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้น 
พวกเราก็จักเหินห่างจากผาสุวิหารธรรมนี้. สงฆ์ทำการเลื่อนปวารณาออกไป บัดนี้สงฆ์ 
จักทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ ชักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือนที่จะ 
มาถึง การกระทำซึ่งการเลื่อนปวารณาออกไป เดี๋ยวนี้สงฆ์จักทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ 
จักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงเป็นผ้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผ้ใด ท่านผ้นั้นพึงพด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 303 

การเลื่อนปวารณาอันสงฆ์ทำแล้ว บัดนี้สงฆ์จักทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ จัก 
ปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

ไม่เป็นใหญ่ในปวารณา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเหล่านั้นทำการเลื่อนปวารณาออกไปแล้ว หากจะมีภิกษุ 
สักรูปหนึ่งพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมปรารถนาจะหลีกไปสู่จาริกตามชนบท เพราะผม 
มีกิจจำเป็นที่ชนบท. ภิกษุรูปนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดีแล้ว อาวุโส ท่านปวารณา 
แล้วจึงค่อยไป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุรูปนั้นอันสงฆ์ปวารณาอยู่ งดปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง 
เสีย ภิกษุผู้งดปวารณา อันภิกษุผู้ถูกห้ามปวารณาพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ท่านไม่เป็นใหญ่ 
ในการปวารณาของผมๆ จักยังไม่ปวารณาก่อน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุนั้นปวารณาอยู่ 
ภิกษุรูปหนึ่งห้ามปวารณาของภิกษุรูปนั้น สงฆ์พึงสอบสวนสืบสวนทั้ง ๒ ฝ่าย แล้วปรับอาบัติ 
ตามธรรม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุรูปนั้นทำกรณียกิจนั้นในชนบทเสร็จแล้วกลับมาสู่อาวาสนั้น 
ภายในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือน หากเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณา ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
งดปวารณาของภิกษุรูปนั้น ภิกษุผู้งดปวารณา อันภิกษุผู้ถูกงดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ท่าน 
ไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของผม เพราะผมปวารณาเสร็จแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากเมื่อภิกษุ 
เหล่านั้นปวารณาอยู่ ภิกษุนั้นงดปวารณาของภิกษุอีกรูปหนึ่ง. ทั้ง ๒ ฝ่ายสงฆ์พึงสอบสวน 
สืบสวนเป็นการสงฆ์ ปรับอาบัติตามธรรมแล้วจึงปวารณาเถิด. 

ปวารณาขันธกะที่ ๔ จบ. 

เรื่องใน'ขันธกะนี้มี ๔๖ เรื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หน้าที่ 304 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๒๕๒] ๑. เรื่องภิกษุจำพรรษาในโกศลชนบทมาเฝ็าพระศาสดา ๒. เรื่องจำพรรษา 
ไม่ผาสุกเหมือนปศุสัตว์อยู่ร่วมกัน ๓. เรื่องการปวารณาที่เหมาะสมเพื่อว่ากล่าวกัน ๔. เรื่อง 
พระฉัพพัคคีย์นั่งราบบนอาสนะปวารณา ๕. เรื่องวันปวารณามี ๒ วัน ๖. เรื่องอาการที่ทำ 
ปวารณา ๗.เรื่องให้ภิกษุอาพาธมอบปวารณา ๘.เรื่องภิกษุลูกพวกญาติคุมตัวไว้ ๙.เรื่อง 
ภิกษุลูกพระราชาคุมตัวไว้ ๑๐. เรื่องภิกษุลูกพวกโจรขับไว้ ๑๑. เรื่องภิกษุลูกพวกนักเลง 
ขับไว้ ๑๒.เรื่องภิกษุลูกภิกษุผู้เป็นข้าศึกขับไว้ ๑๓.เรื่องสงฆ์ปวารณา๕รูป ๑๔.เรื่อง 
คณะปวารณา๔รูป ๑๕.เรื่องคณะปวารณา๓รูป ๑๖.เรื่องคณะปวารณา๒รูป 
๑๗. เรื่องภิกษุรูปเดียวอธิษฐานปวารณา ๑๘. เรื่องภิกษุต้องอาบัติปวารณา ๑๙. เรื่องภิกษุ 
สงสัยในอาบัติปวารณา ๒๐. เรื่องภิกษุระลึกอาบัติ ๒๑. เรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัดึ 
๒๒. เรื่องสงฆ์ทั้งหมดสงสัยในสภาคาบัติ ๒๓. เรื่องภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมามากกว่า ๒๔. เรื่อง 
ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาเท่ากัน ๒๕. เรื่องภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาน้อยกว่า ๒๖. เรื่องวัน 
ปวารณาของเจ้าถิ่นเป็น ๑๔ คํ่า ๒๗. เรื่องลักษณะเจ้าถิ่น ๒๘. เรื่องภิกษุสองสังวาสปวารณา 
๒๙. เรื่องไม , ควรไป ๓๐. เรื่องไม่ควรปวารณาในบริษัทมีภิกษุณีเป็นต้นนั่งอยู่ด้วย ๓๑. เรื่อง 
ให้ฉันทะ ๓๒. เรื่องห้ามปวารณาในวันมิใช่วันปวารณา ๓๓. เรื่องคนชาวดง ๓๔. เรื่อง 
ราตรีจวนสว่าง ๓๕. เรื่องฝน ๓๖. เรื่องมีอันตราย ๓๗. เรื่องภิกษุมีอาบัติปวารณา 
๓๘. เรื่องไม , ยอมทำโอกาส ๓๙. เรื่องงดปวารณาของพวกเราก่อน ๔๐. เรื่องไม่เป็นอันงด 
ปวารณา ๔๑. เรื่องงดปวารณาของภิกษุ งดเพราะเรื่องอะไรเป็นต้น เป็นอย่างไร งดด้วย 
ได้เห็น ได้ยิน หรือรังเกียจโจทก์และจำเลย ๔๒. เรื่องภิกษุต้องอาบัติถุลลัจขัย ๔๓. เรื่อง 
วัตถุปรากฏ ๔๔. เรื่องก่อความบาดหมาง ๔๕. เรื่องเลื่อนปวารณา ๔๖. เรื่องไม่เป็นใหญ่ 
ในปวารณา. 


หัวข้อประจำขันธกะ จบ. 



